ROMVERSK-KAÞOLSK 
MESSUBÓK 

FYRIR SUNNUDAGA 
OG AÐALHÁTÍÐISDAGA KIRKJUÁRSINS 



III. 

NÍUNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 

TIL 

FYRSTA SUNNUDAGS í JÓLAFÖSTU 



Prentað og gefið út af 
KAÞÓLSKU KIRKJUNNI Á ÍSLANDI 
1959 



IMPRIMATUR : 
Reykjavík, in festo Pentecostes 
die 17. Maii, 1959. 
t JÓHANNES GUNNARSSON, S.M.M. 

VlCARIUS Apostolicus Islandiæ. 



FORMÁLI 

Þessi messubók er gefin út með það fyrir augum, aö attö- 
velda safnaöarbörnum að taka virkan þátt í heilagri messu- 
fórn á sunnudögum og helztu hátíðisdöguin ársins. 

Messutextarnir eru flestir mjög gamlir og aö langmestu leyti 
byggéir upp af Ritningartextum. Tilgangur messubókarinnar 
er gudrœkilegs en ekki vísindalegs eölis. Enda þótt vitnaö sé 
í ákveöna Ritningarstaði, er ekki ávallt um orörétta tilvitnun 
aö rœða, og stundum eru tilvitnanir heimfœrðar ttpp á annaö 
en þœr eiga viö á sínum staö í Ritningunni. 

I þessari útgáfu er latneski textinn að öllu leyti óbreyttur. 
t íslenzktt þýöingunni er fariö eftir latneska Vulgata-textan- 
um, en hliösjón hefur veriö höfö af endurskoðaöri útgáfu 
sálmanna og nýjum Biblíuútgáfum. Eftir því> sem ástœöa þótti 
til, eru svigainnskot höfð til aö benda á textamismun. Tilvitn- 
anir i Ritningartexta eru samkvœmt skiptingu Vulgata-útgáf- 
unnar. 

Skipulag messubókarinnar. 

Messubókin hefst á « Föstum liðum» messunnar. Iþeimer 
að finna þœr bœnir, sem fluttar eru í hverri messu. Því nœst 
kemur «Proprium de tempore», Þar eru þeir messutextar, 
sem skotið er inn í fasta liði messunnar á sunnudögum og 
vissum stórhátiöum kirkjuársins. Þessar messur hefjast á fyrsta 
sunnudegi í jólaföstu (sem er fyrsti dagur kirkjuársins), og 
þeim lýkur siðasta sunnudag eftir hvítasunnu. Siðasti hluti 
messubókarinnar nefnist: «Proprium de sanctis*, og inni- 
heldur hann þá messutexta, sem skotið er inn í fasta liði mess- 
unnar á aðalhátíðisdögum Drottins vors Jesú Krists, alsœllar 
Maríu meyjar, engla og dýrlinga kirkjunnar samkvœmt daga- 
tali ársins. llann hefst á hátíö heilags Andrésar postula, 30. 
nóvember, og honum lýkur við lok kirkjtiarsins. 

Þar sem sagt er iföstum liðum messunnar: «sjá messudags- 
in8», er átt bwði við messurnar úr Proprium de tempore og 
Proprium de sanctis. 



ASPERGES i) 



Á undan hámessunni á sunnudögum stökkvir presturinn vigðu 
vatni á altarið, fylgdarlið sitt og söfnuðinn. Um leið er farið með 
eftirfarandi bænir: 

Andstef: Sálm. 50, 9. 



A spérges me, Dómine, 
hyssópo, et mundábor: 
lavábis me, et super nivem 
dealbábor. 

Ps. 50, 3. Miserére mei, 
Deus, secúndum magnam 
misericórdiam tuam. 

Glória Patri, et Filio, et 
Spiritui Sancto, Sicut erat in 
princípio, et nunc, et sem- 
per, et in sæcula sæculórum. 
Amen. 

Aspérges me . . . 



Stökk á mig vígðu vatni, 
Drottinn, með ísópi, og ég 
mun verða hreinn, lauga mig, 
og ég mun verða hvítari en 
mjöll. 

Sálm. 50, 3. Guð, vertu mér 
náðugur sakir mikillar misk- 
unnar þinnar. 

Dýrð sé Föðurnum og Syn- 
inum og hinum Heilaga Anda. 
Svo sem var í öndverðu, er 
enn og verður ávallt og um 
aldir alda. Amen. 

Stökk á mig . . . 



Á páskatímanum er sungid: 



Vidi aquam egrediéntem 
de templo, a látere dex- 
tro, allelúja: et omnes, ad 
quos pervénit aqua ista, salvi 
f acti sunt, et dicent : allelúja, 
allelúja. 

Ps. 117, 1. Confitémini 
Dómino, quóniam bonus : 



Cg sá vatn streyma út úr 
^ musterinu hægra megin. 
Allelúja. Og allir þeir, sem þetta 
vatn náði til, eru hólpnir orðnir 
og munu segja: Allelúja, Alle- 
lúja. 

Sálm. 117, 1. Þakkið Drottni, 
því að hann er góður, því að 



1) Blessun með vigðu vatni er nokkurs konar hreinsunarsiður, sem megnar 
að veita uppgjöf smásynda, sakir árnaðarbæna kirkjunnar. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



quóniam in sæculum mise- 
ricórdia ejus. 

Glória Patri . . . 

Vidi aquam . . . 

y. Osténde nobis, Dómi- 
ne, misericórdiam tuam. 
(Allelúja). 

li. Et salutáre tuum da no- 
bis. (Allelúja). 

)\ Dómine, exáudi oratió- 
nem meam. 

H. Et clamor meus ad te 
véniat. 

y. Dóminus vobiscum. 

Ú. Et cum spíritu tuo. 

Orémus. - Exáudi nos, 
Dómine sancte, Pater omní- 
potens, ætérne Deus: et mit- 
tere dignéris sanctum Ange- 
lum tuum de cælis; qui cus- 
tódiat, fóveat, prótegat, vísi- 
tet, atque deféndat omnes 
habitántes inhoc habitáculo. 
Per Christum Dóminum no- 
strum. 

Rj. Amen. 



miskunn hans varir að eilifu. 

Dýrð sé Föðurnum . . . 
Ég sá vatn . . . 

y. Auðsýn oss, Drottinn, 
miskunnsemi þína. (Allelúja). 

K . Og veit oss hjálpræði þitt. 
(Allelúja). 

V. Drottinn, hlýð á bæn 
mina. 

\\. Og lát óp mitt berast til 
þin. 

v. Drottinn sé með yður. 

\\. Og með þínum anda. 

Vér skulum biðja. - Bæn- 
heyr þú oss, heilagi Drottinn, 
almáttugi Faðir, eilífi Guð, og 
þóknist þér að senda heilagan 
engil þinn frá himnum, sem 
gæti, hlífi, verndi, heimsæki og 
verji alla íbúa þessa húss, fyrir 
Krist, Drottin vorn. 



iL Amen. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 

UPPHAFSBÆNIR 

Við nedsta þrep altarisins biður presturinn: 



In nómine Patris, ^ et Fí- 
* lii, et Spíritus Sancti. 
Amen. 

V. l] íntroíbo ad altáre 
Dei. 

k. Ad Deum qui lætíficat 
juventútem meam. 

Sálm. 

?. Júdica me, Deus, et 
discérne causam meam de 
gente non sancta: ab hómi- 
ne iníquo, et dolóso érue 
me. 

li. Quia tu es, Deus, forti- 
túdo mea: quare me repulí- 
sti, et quare tristis incédo, 
dum afflígit me inimícus. 

v. Emítte lucem tuam, et 
veritátem tuam : ipsa me de- 
duxérunt, et adduxérunt in 
montem sanctum tuum, et 
in tabernácula tua. 

lí. Et introíbo ad altáre 
Dei: ad Deum qui lætíficat 
juventútem meam. 

ý. Conf itébor tibi in cítha- 
ra, Deus, Deus meus: quare 



Inafni Föðurins ^ og Sonar- 
ins og hins Heilaga Anda. 
Amen. 

f. 1] Ég mun inn ganga að 
altari Guðs. 

H. Til Guðs, er gleður æsku 
mína. 
42, 1-5. 

V. Lát mig ná rétti mínum, 
Guð, og berst fyrir málstað 
mínum gegn vanhelgum lýð, 
bjarga mér frá ranglátum mönn- 
um og fláráðum. 

IÍ. Því að þú, Guð, ert styrk- 
leiki minn, hví hefur þú hrund- 
ið mér frá þér, og hvers vegna 
geng ég harmandi, þjakaður at 
óvini mínum? 

v. Send þú ljós þitt og trú- 
festi, svo að þau leiðbeini mér 
og leiði mig til þíns heilaga 
fjalls og í tjaldbúðir [þínar. 

li. Og ég mun inn ganga að 
altari Guðs, til Guðs, er gleður 
æsku mína. 

T. Ég mun lofa þig með 
hörpuhljómi, þú Guð, minn 



1) f . prestur. 

R. messuþjónn. 



12 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



tristis es, ánima mea, et 
quare contúrbas me? 

il. Spera in Deo, quóniam 
adhuc confitébor illiisalu- 
táre vultus mei, et Deus 
meus. 

V. Glória Patri, et Fílio, et 
Spirítui Sancto. 

\\. Sicut erat in princípio, 
et nunc, et semper: et in sæ- 
cula sæculórum. Amen. 

V. Introíbo ad altáre Dei. 

iv. Ad Deum qui lætiticat 
ju ventútem meam. 

il'. Adjutórium no- 

strum in nómine Dómini. 

rt|. Qui fecit cælum et ter- 
ram. 

y. Confíteor Deo omni- 
poténti . . . 

R). Misereátur tui omnípo- 
tens Deus, et, dimíssispeccá- 
tis tuis, perdúcat te ad vitam 
ætérnam. 
Amen. 

Kj. ConfíteorDeo omnipo- 
ténti, beátæ Maríæ semper 
Vírgini, beáto Michaéli Ar- 
chángelo, beáto Joánni Ba- 
ptístæ, sanctis Apóstolis Pe- 
tro et Paulo, ómnibus San- 
ctis, et tibi, pater : quia peccá- 
vi nimis cogitatióne verbo et 



Guð; hví ert þú beygð, sál mín, 
og ólgar í mér? 

rí. Vona á Guð, því að ég 
mun enn lofa hann, hjálpræði 
auglitis míns og Guð minn. 

f. Dýrð sé Föðurnum og 
Syninum og hinum Heilaga 
Anda. 

ií. Svo sem var í öndverðu, 
er enn og verður ávallt og um 
aldir alda. Amen. 

V. Ég mun inn ganga að 
altari Guðs. 

H. Til Guðs, er gleður æsku 
mina. 

f. kJ* Hjálp vor er í nafni 
Drottins. 

IÍ. Sem gjörði himin og jörð. 

f. Ég játa fyrir almáttugum 
Guði . . . 

iíj. Almáttugur Guð misk- 
unni þér og fyrirgefi þér syndir 
þínar og leiði þig til eilífs lífs. 

Amen. 

H. Ég játa fyrir almáttugum 
Guði, alsælli Maríu, ætíð meyju, 
sælum Mikael höfuðengli, sæl- 
um Jóhannesi skirara, heilög- 
um postulum, Pétri og Páli, öll- 
um heilögum og þér, faðir, að 
ég hef syndgað mjög i hugsun, 
orði og athöfn; (hann ber sér 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



13 



ópere: mea culpa, mea cul- 
pa, meamáxima culpa. Ideo 
precor beátam Maríam sem- 
per Vírginem, beátum Mí- 
chaélem Archángelum, beá- 
tum Joánnem Baptístam, 
sanctos Apóstolos Petrum et 
Paulum, omnes Sanctos, et 
te, pater, oráre pro me ad 
Dóminum Deum nostrum. 

V. Misereáturvestri omní- 
potens Deus, et, dimíssis 
peccátisvestris,perdúcat vos 
ad vitam ætérnam. 

it. Amen. 

v. Indulgéntiam, ^ abso- 
lutiónem, et remissiónem 
peccatórum nostrórum trí- 
buat nobis omnípotens et 
miséricors Dóminus. 

ú. Amen. 

v. Deus, tu convérsus vi- 
vificábis nos. 

Ú. Et plebs tua lætábitur 
in te. 

>. Osténde nobis, Dómi- 
ne, misericórdiam tuam. 

lí. Et salutáre tuum da 
nobis. 

)\ Dómine, exáudi oratió- 
nem meam. 

[\. Et clamor meus ad te 
véniat. 

ý. Dóminus vobíscum. 

if. Et cum spíritu tuo. 



þrisvar á brjóst og segir um 
leið.J mín sök, mín sök, mín 
mikla sök. Fyrir því bið ég al- 
sæla Maríu, ætíð meyju, sælan 
Mikael höfuðengil, sælan Jó- 
hannes skírara, heilaga postula 
Pétur og Pál, alla heilaga og 
þig, faðir, að biðja fyrir mér 
við Guð, Drottin vorn. 

v. Almáttugur Guð misk- 
unni yður og fyrirgefi yður 
syndir yðar og leiði yður til 
eilífs lífs. 

IV. Amen. 

V. ^ Almáttugur og misk- 
unnsamur Drottinn veiti oss 
vægð, af lausn og uppgjöf synda 
vorra. 

ú. Amen. 

V\ Guð, lít þú til vor og lífga 
oss. 

II. Og lýður þinn mun gleðj- 
ast í þér. 

V. Auðsýn oss, Drottinn, 
miskunnsemi þína. 

lí. Og veit oss hjálpræði 
þitt. 

v. Drottinn, hlýð á bæn 
mína. 

K. Og lát óp mitt berast til 
þín. 

V. Drottinn sé með yður. 
1%. Og með þínum anda. 



14 



FAS'llK l.iniK HEILAGRAR MESSU 



Presturinn gengur upp að altarinu ogbiður: 



Orémus. - Auter a no- 
bis, quæsumus, Dómifle, ini- 
quitátes nostras: ul ad San- 
cta sanctórum puris mereá- 
mur méntibus intrnirc. Per 
Christum Dóm'nym no- 
strum. Anicn, 



Vér skulum biðja. - Vér 
biðjum þig, Drottinn, létt þú af 
oss misgjörðum vorum, svo 
að vér verðum þess verðugir 
að ganga inn í hið allrahelgasta 
með hreinum huga. Fyrir Krist 
Drottin vorn. Amen. 



Hann kyssu allaru) í vii ðingarskyni við Krist, en altarið táknar 
hann. til að luMiVa helfcA dóma dýrlinga, sem geymdir eru í 
altarissteirimum, ng biður: 



Orámus te, Dómine, per 
mérita Sanerórum tuórum, 
quorum reliquiæ hic sunt, ct 
ómnium Sanctórum : ut in- 
dulgére dignéris ómnia pec- 
cáta mea. Amen. 



Ab illo bene^dicáris, in 
cujus honóre cremáberis. 
Amen. 



Vér biðjum þig, Drottinn, 
sakir verðleika þeirra dýrlinga 
þinna, scm þessar helgu minjar 
staía frá, og allra annarra dýrl- 
inga, að þér þóknist að fyrir- 
gefa mér allar syndir mínar. 
Amen. 

Sé reykelsi notað, blessar presturinn það og segir um leið: 

Megir þú hljóta blessun 
hans, sem þú skalt brenna til 
dýrðar. Amen. 

INNGÖNGUVERS (Sjá messu dagsins). 

KYRIE 



'f. Kýrie, eléison. 
K|. Kýrie, eléison. 
Ý. Kýrie, eléison. 
\\. Christe, eléison. 
v. Christe, eléison. 
Ú. Christc, eléison. 
y. Kýrie, eléison. 
u. Kýrie, eléison. 
y. Kýrie, eléison. 



Drottinn, miskunna þú oss. 
lí. Drottinn, miskunna þú oss. 
y. Drottinn, miskunna þú oss. 
K. Kristur, miskunna þú oss. 
v. Kristur, miskunna þú oss. 
\\. Kristur, miskunna þú oss. 
ý. Drottinn, miskunna þú oss. 
ú. Drottinn, miskunna þú oss. 
v . Drottinn, miskunna þú oss. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



15 



GLORIA i) 



Glória in excélsis Deo. 
Et in terra pax homíni- 
bus bonæ voluntátis. 

Laudámus te. 

Benedícimus te. 

Adorámus te. 

Glorificámus te. 

Grátias ágimus tibi prop- 
ter magnam glóriam tuam. 

Dómine Deus, Rex cælés- 
tis, Deus Pater omnípotens. 

Dómine Fili unigénite, 
Jesu Christe. 

Dómine Deus, Agnus Dei, 
Fílius Patris. 

Qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis. 

Qui tollis peccáta mundi, 
súscipe deprecatiónem no- 
stram. 

Qui sedes ad déxteram 
Patris, miserére nobis. 

Quóniam tu solus San- 
ctus. 

Tu solus Dóminus. 

Tu solus Altíssimus, Jesu 
Christe. 

Cum Sancto Spíritu, ^ in 
glória Dei Patris. Amen. 



DÝRÐ sé Guði í upphæðum, 
og friður á jörðu með 
þeim mönnum, sem hafa góð- 
an vilja. 

Vér vegsömum þig. 
Vér blessum þig. 
Vér tilbiðjum þig 
Vér tignum þig. 
Vér þökkum þér vegna 
mikillar dýrðar þinnar. 

Drottinn Guð, konungur 
himnanna, Guð Faðir almáttug- 
ur. 

Drottinn, Sonurinn eingetni, 
Jesús Kristur. 

Drottinn Guð, lamb Guðs, 
Sonur Föðurins. 

Þú, sem ber burt syndir 
heimsins, miskunna þú oss. 

Þú, sem ber burt syndir 
heimsins, tak við bæn vorri. 

Þú, sem situr Föðurnum til 
hægri handar,miskunna þú oss. 
Því að þú einn ert heilagur. 

Þú einn Drottinn. 
Þú einn æðstur, Jesús Krist- 
ur. 

Ásamt með Heilögum Anda 
í dýrð Guðs Föður. Amen. 



1) Gloria er ekki sögð, þegar presturinn er i fjólubláum eða svörtuin 
messuskrúða. 



16 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



V. Dóminus vobíscum. y. Drottinn sé með yður. 

Mí. Et cum spíritu tuo. Og með þínum anda. 

Orémus. Vér skulum biðja. 

KOLLEKTA (Sjá messu dagsins). 
Kollektunni lýkm mcírt orðunum: . . . um aldir alda. \\ . Amen. 

PISTILL (Sjá messu dagsins). 

ERir pislilími 

ú. IVo Ci.ili.iH. ú. Guði séu þakkir. 

ÞRBP8ÖNGUK (Sjá messu dagsins). 

\*u i' 'Mf iMiiM I \ l>ii >Imm<Immi Allrlúja með versi, aukaþrepsöng- 
ur og •tttMitkti Hhuuini i#kv9nilA, 

M reykeUt imu<V i/J bh, 14. 

AoSn »»m prenl urltin Hynmn t*iiriNpjtillið, nann með þessa bæn: 



Muiul.i coí ineuni, ac lá- 
bui iium, oinnípotens Deus, 
i|ui Lábia Isaiæ Prophétæ cál- 
culo mundásti igníto: ita me 
tua grata miseratióne digná- 
re mundáre, ut sanctum 
Evangélium tuum digne vá- 
leam nuntiáre. Per Christum 
Dóminum nostrum. Amen. 

Jube, Domine, benedícere. 
Dóminus sit in corde meo, 
et in lábiis meis: ut digne et 
competénter annúntiem 
Evangélium suum. Amen. 

ý. Dóminus vobíscum. 
\l. Et cum spiritu tuo. 



Hreinsa hjarta mitt og varir, 
almáttugi Guð, sem hreinsaðir 
varir Jesaja spámanns með 
glóandi steinvölu. Þóknist þér 
að hreinsa mig svo með náð 
þinni, að ég geti flutt með 
sæmd helgan gleðiboðskap 
þinn. Fyrir Krist, Drottin vorn. 
Amen. 

Drottinn, veit mér blessun 
þína. Drottinn sé í hjarta mínu 
og á vörum mínum, svo að ég 
flytji gleðiboðskap lians með 
sómasamlegum og tilhlýðileg- 
um hætti. Amen. 

V. Drottinn sé með yður. 
\\. Og með þinum anda. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



17 



GUÐSPJALL 



(Sjá messu dagsins). 



y. Sequéntia (Inítium) 
sancti Evangélii secún- 
dum . . . 

íij. Glória tibi Dómine. 
Að gudspjallinu loknu: 

K). Laus tibi, Christe. 
ý . Per evangélica dicta de- 
leántur nostra delícta. 



V. Framhald (eða Upphaf) 
hins^ heilaga . . . guðspjalls. 

ú. Dýrð sé þér, Drottinn. 



ít. Lof sé þér, Kristur. 
V. Megi syndir vorar afmást 
fyrir lestur Guðs orðs. 



CREDO i) 

Á öllum sunnudögum og allmörgum hátidisdögum. 



/^REDO in unum Deum. Pa- 
trem omnipoténtem, 
factórem cæli et terræ, visi- 
bílium ómnium, et invisibí- 
lium. 

Et in unum Dóminum 
Jesum Christum, Fílium Dei 
unigénitum. 

Et ex Patre natum ante 
ómnia sæcula. 

Deum de Deo, lumen de 
lúmine, Deum verum de 
Deo vero. 

Génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri: per 
quem ómnia facta sunt. 

Qui propter nos hómines, 
et propter nostram salútem 
descéndit de cælis. 



EG trúi á einn Guð, Föður 
almáttugan,skapara himins 
og jarðar, alls hins sýnilega og 
ósýnilega. 

Og á einn Drottin Jesúm 
Krist, Guðs Son eingetinn. 

Og af Föðurnum fæddan 
fyrir allar aldir. 

Guð af Guði, ljós af ljósi; 
sannan Guð af sönnum Guði. 

Getinn, ekki gjörðan, sam- 
eðlis Föðurnum, sem hefur 
gjört allt. 

Sem vegna vor mannanna 
og vegna sáluhjálpar vorrar sté 
niður af himnum. 



1) Trúarjátning. 



18 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



Hér er 

Et incarnátus est de Spí- 
ritu Sancto ex María Vír- 
gine: Et homo factus est. 

Crucifíxus étiam pro no- 
bis : sub Póntio Piláto passus, 
et sepúltus est. 

Et resurréxit tértia die, se- 
cúndum Scriptúras. 

Etascéndit in cælum: se- 
det ad déxteram Patris. 

El ilerum ventúrus esl 
cum glória judicáre vivos, et 
mórtuos: eujus regni non 
erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, 
Dóminum, et vivificántem : 
qui ex Patre, Filióque procé- 
dit. 

Qui cum Patre, et Fílio si- 
mul adorátur, et conglorifi- 
cátur: qui locútus est per 
Prophétas. 

Et unam sanctam cathóli- 
cam et apostólicam Ecclé- 
siam. 

Confíteor unum baptísma 
in remissiónem peccatórum. 

Et exspécto resurrectió- 
nem mortuórum. 

Et vitam ventúri sæcu- 
li. Amen. 



knékropið. 

Og fyrir Heilagan Anda 
íklæddist holdi af Maríu 
meyju og gjördist maður. 

Hann var einnig krossfestur 
vor vegna, píndur undir valdi 
Pontíusar Pílatusar og grafinn. 

Og reis upp á þriðja degi 
samkvæmt ritningunum. 

Sté upp til himna og situr 
Föðurnum til hægri handar. 

Og mun koma aftur í dýrð 
til þess að dæma lifendur og 
dauða, og á hans ríki mun 
enginn endir verða. 

Og á Heilagan Anda, Drottin 
og líígara, sem útgengur frá 
Föðurnum og Syninum. 

Og er tilbeðinn og dýrkaður 
ásamt Föðurnum og Syninum 
og hefur talað fyrir munn spá- 
mannanna. 

Og á eina, heilaga, kaþólska 
og postullega kirkju. 

Ég játa eina skírn til fyrir- 
gefningar syndanna. 

Og vænti upprisu dauðra. 

Og lífs um ókomnar 

aldir. Amen. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



19 



FÓRNUN 



ý. Dóniinus vobíscum. 
iij. Et cum spíritu tuo. 
Orémus. 



ý. Drottinn sé með yður. 
n|. Og með þínum anda. 
Vér skulum biðja. 



FÓRNUNARVERS (Sjá messu dagsinsj. 
Presturinn lyftir patínunni með hostíunni og biöur: 



SÚSCIPE, sancte Pater, omní- 
potens, ætérne Deus, 
hánc ímmaculátam hóstiam, 
quarh ego indígnus fámulus 
tutis óffero tibi Deo meo vi- 
vo, et vero» pro innumerabí- 
libus peccátis, et offensióni- 
bus, et negligéntiis meis, et 
pro ómnibus circumstánti- 
bus, sed et pro ómnibus fi- 
délibus christiánis vivis at- 
que defúnctis: ut mihi, et il- 
lis profíciat ad salútem in 
vitam ætérnam. Amen. 



K|IGG þú, heilagi Faðir, al- 
* máttugi og eilífi Guð, þessa 
óflekkuðu hostíu, sem ég, ó- 
verðugur þjónn þinn, færi þér, 
lifandi og sönnum Guði mín- 
um, fyrir óteljandi syndir mín- 
ar, yfirsjónir og vanrækslur, 
einnig fyrir alla viðstadda og 
fyrir alla trúaða menn kristna, 
lífs og liðna, svo að það verði 
mér og þeim til sáluhjálpar til 
eilífs lífs. Amen. 



Presturinn hellir víni 
við og segir: 



kaleikinn, bætir nokkrum vatnsdropum 



DEUS, qui humánæ sub- 
stántiæ dignitátem 
mirabíliter condidísti, et mi- 
rabílius reformásti: danobis 
per hujus aquæ et vini my- 
stérium, ejus divinitátis esse 
consórtes, qui humanitátis 
nostræ fíeri dignátus est pár- 
ticeps, Jesus Christus Fílius 
tuus Dóminus noster: Qui 
tecum vivit et regnat in uni- 



/^UÐ, þú sem undursamlega 
gafst manneðlinu tign sína 
og með ennþá undursamlegri 
hætti endurbættir hana, veit oss, 
að með leyndardómi þessa 
vatns og víns verðum vér hlut- 
takendur í guðdómi hans, sem 
þóknaðist að gjörast hluttak- 
andi í mannlegu eðli voru, Jesú 
Krists, Sonar þíns, Drottins 
vors, sem með þér lifir og ríkir 



20 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



táte Spíritus Sancti Deus:per 
ómnia sæcula sæculórum. 
Amen. 



i einingu Heilags Anda, Guð, 
um aldir alda. Amen. 



Hann lyftir kaleiknum og biðui : 



o- 



^FFÉRIMUS tihi, Dómine, 
cálicem salutáris, tuam 
deprecántes cleméntiam: ut 
in conspéctu divinæ maje- 
státis tuæ, pro nostra, et to- 
tíus mundi salúte cum odó- 
re suavitátis ascéndat. Amen. 



VtiK fórnum þér, Drottinn, 
kaleik hjálpræðisins og 
áköllum miskunn þina, að 
hann hefjist með sætum ilmi 
fram fyrir auglit þinnar guðlegu 
hátignar, sjálfum oss og öllum 
he i m i n u m t i 1 hj álpræði s. Amen. 



Hann setur kaleikinn á altarið, lýlur nidur og biður: 
Jn spíritu humilitátis, et in 



animo contríto suscipiá- 
mur a te, Dómine: et sic fiat 
sacrifícium nostrum in con- 
spéctu tuo hódie, ut pláceat 
tibi,Dómine Deus. 



I eyf þú, Drottinn, að í anda 
auðmýktar og með sund- 



urkrömdu hjarta hljótum vér 
viðtöku hjá þér. Þannig verði 
fórn vor í dag framborin fyrir 
augliti þinu, Drottinn Guð, að 
hún sé þér velþóknanleg. 

Hann gerir krossmark yfir kaleik og hostíu, um leið og hann segir : 

sanctificátor omní- IX om þú, helgari, alvaldi og 

eilifi Guð, og blessa 
þessa fórn, sem búin er þínu 
heilaga nafni. 



Veni, sanctiricator omni- 
potens, ætérne Deus: et 
béne^dic hoc sacrifícium, 
tuo sancto nómini præpará- 
tum. 



Sé reykelsi notað, blessar presturinn það með þessum orðum: 



Per intercessiónem beáti 
Michaélis Archángeli, stantis 
a dextris altáris incénsi, et 
ómnium electórum suórum, 
incénsum istud dignétur Dó- 



Megi Drottni, fyrir meðal- 
göngu heilags Mikaels höfuð- 
engils, sem stendur til hægri 
handar við reykelsisaltarið, og 
allra sinna útvöldu, þóknast að 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



21 



►í« blessaþettareykelsiogþiggja 
það, sem velþóknanlegan ilm. 
Fyrir Krist Drottin vorn. Amen. 



minus bene >fc dícere, et in 
odórem suavitátis accípere. 
Per Christum Dóminum no- 
strum. Amen. 

Meðan presturinn veifar reykelsiskerinu að brauðinu og vininu 
og síðan að altarinu, biður hann: 



lncénsum istud ad te be- 
nedíctum, ascéndat ad te, 
Dómine: et descéndat super 
nos misericórdia tua. 

Sálm. 1 

Dirigátur, Dómine, orátio 
mea, sicut incénsum, in con- 
spéctu tuo: elevátio mánu- 
um meárum sacrifícium ve- 
spertínum. Pone, Dómine, 
custódiam ori meo, et ósti- 
um circumstántiæ lábiis 
meis: ut non declínet cor 
meum in verba malítiæ, ad 
excusándas excusatiónes in 
peccátis. 



Megi reykelsið, sem þú hefur 
blessað, stíga upp til þín, Drott- 
inn, og miskunn þín koma yfir 

oss. 

40, 2-4. 

Bæn mín sé framborin 
sem ilmfórn fyrir auglit þitt, 
upplyfting handa minna sem 
kvöldfórn. Set þú, Drottinn, 
vörð fyrir munn minn, gæzlu 
fyrir dyr vara minna. Lát eigi 
hjarta mitt hneigjast að illum 
orðum, til að afsaka syndir 
mínar. 



Hann réttir djáknanum reykelsiskerið og segir: 



Accéndat in nobis Dómi- 
nus ignem sui amóris, et 
flammam ætérnæ caritátis. 
Amen. 



Drottinn tendri í oss eld 
ástar sinnar og bál eilífs kær- 
leika. Amen. 



Presturinn þvær hendur sínar og les á meðan þessi sex vers úr 
25. sálmi Davíðs, 6-12. 

Lavábo inter innocéntes G mun þvo hendur mínar 
manus meas: et circúm- ' meðal hinna saklausu og 



22 



FASTIR l.IOIK HEILAGRAR MESSU 



dabo altáre tuum, Dómine: 

Ut áudiam vocem laudis, 
et enárrem univérsa mirahí- 
lia tua. 

Dómine, diléxi decórem 
domus tuæ, et locum habi- 
tatiónis glóriæ tuæ. 

Ne perdas cum impiis, 
Deus, ánimam meam, et 
cum viris sánguinum vitam 
meam : 

In quorum mánihus ini- 
quitátes sunt: déxtera eói um 
repléta est munérihus. 

Ego autem in innocéutía 
mea ingréssus sum: rédime 
me, et miseréremei. 

Pes meus stetit in diréctp: 
in ecclésiis benedícam te, 
Dómine. 

Glória Patri, et Fílio, et 
Spirítui Sancto. 

Sicut erat in princípio, et 
nunc, et semper: et in sæcu- 
la sæculórum. Amen. l} 



ganga í kringum altari þitt, 
Drottinn. 

Svo að ég heyri lofsönginn 
hljóma og segi frá öllum dá- 
semdarverkum þínum. 

Drottinn, ég elskaði fegurð 
húss þíns og bústað dýrðar 
þinnar. 

Guð minn, lát ekki sál mína 
farast með hinum óguðlegu né 
líf mitt með hinum blóðþyrstu. 

þeir fremja ranglæti; hægri 
hönd þeirra er full af mútum. 

En ég hef gengið fram í 
grandvarleik, frelsa þú mig og 
líkna mér. 

Fötur minn var á réttri leið; 
i sötnuðum dásama ég þig, 
Drotl inn. 

Dýrð sé Föðurnum og Synin- 
um og hinum Heilaga Anda. 

Svo sem var í öndverðu, er 
enn og verður ávallt og um 
aldir alda. Amen. I} 



Gengur hann nú fyrir mitt altari, lýtur niður og biður Heilaga 
þrenningu að meðtaka fórnina. 



SUSCIPE, sancta Trinitas, 
hanc oblatiónem, quam 
tibi offérimus ob memóriam 
passiónis, resurrectiónis, et 



Mf.otak þú, Heilaga Þrenn- 
ing, þessa fórn, sem vér 
færum þér til minningar um 
pínu, upprisu og uppstigningu 



1) Gloria Patri . . . fellur niður á Passíutímanum og i sálumessum. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



23 



ascensiónis Jesu Christi Dó- 
mini nostri : et in honórem 
beátæ Maríæ semper Vírgi- 
nis, et beáti Joánnis Baptí- 
stæ, et sanctórum Apostoló- 
rum Petri et Pauli, et istó- 
rum, et ómnium Sanctó- 
rum: ut illis profíciat ad ho- 
nórem, nobis autem ad sa- 
lútem: et illipronobis inter- 
cédere dignéntur in cælis, 
quorum memóriam ágimus 
in terris. Per eúmdem Chri- 
stum Dóminum nostrum. 
Amen. 



Jesú Krists, Drottins vors, og 
til heiðurs alsælli Mariu, ætíð 
meyju, sælum Jóhannesi skír- 
ara, heilögum postulum Pétri og 
Páli, þessum hérna og öllum 
heilögum, svo að hún verði 
þeim til heiðurs,en oss til hjálp- 
ræðis, og að þeim, sem vér 
höldum minningu um á jörð- 
inni, þóknist að tala máli voru á 
himnum. Fyrir hinn sama 
Krist, Drottin vorn. Amen. 



Nú snýr presturinn sér að fólkinu og segir: 

iðjið, bræður, að fórn mín 
og yðar þóknist Guði Föð- 
ur almáttugum. 



o 



^ráte, fratres: ut meum 
ac vestrum sacrifícium 
acceptábile fiat apud Deum 
Patrem omnipoténtem. 

Hj. Suscípiat Dóminus sa- 
crifícium de mánibus tuis ad 
laudem, et glóriam nóminis 
sui, ad utilitátem quoque no- 
stram, totiúsque Ecclésiæ 
suæ sanctæ. 
ý. Amen. 



B' 



({. Drottinn þiggi fórnina af 
höndum þínum, nafni sínu til 
lofs og dýrðar, en oss til gagns 
og allri sinni heilögu kirkju. 



v. Amen. 



LÁGABÆN 

Nú biður presturinn bæn, sem kölluð er Secreta eða Lágabæn 
(sjá messu dagsins), og lýkur hann henni með því að segja: 



V. Per ómnia sæcula sæ- 
culórum. 
lí. Amen. 



V. Um aldir alda. 
li. Amen. 



24 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



v. Dóminus vobíscum. 

\L Et cum spíritu tno. 

v. Sursum corda. 

A. Habémus ad Dómin- 
um. 

v. Grátias agámus Dómi- 
no Deo nostro. 

u. Dignum etjuslumesl. 



v. Drottinn sé með yður. 

K. Og með þínum anda. 

v. Hefjum upp hjörtun. 

li. Vér hefjum þau til Ðrott- 
ins. 

v. Færum Drottni,Guði vor- 

um, þakkir. 

(V . Verðugt er það og rétt. 



PREFATÍA 



Prefatía hins heilaga kross. 



VEKE dignum cl jusluin est, 
æqunm et salutáre, nos 
tibi semper, el ubíque grálias 
ágere: Dómine sancle, Paler 
omnípotens, ætéme Deus: 
Qui salútem humáni géneris 
in ligno crucis constituísti : 
ut unde mors oriebátur, in 
de vita resúrgeret: et qui in 
ligno vincébat, ín ligno quo- 
que vincerétur: per Chri- 
stum Dóminum nostrum. 
Per quem majestátem tuam 
laudant Angeli, adórant Do- 
minatiónes, tremunt Pote- 
státes. Cæli, cælorúmque 
Virtútes ac beáta Séraphim, 
sócia exsultatíóne concéle- 
brant. Cum quibus et no- 
stras voces, ut admítti júbe- 
as, deprecámur, súpplicí 
confessióne dicéntes: San- 
ctus .../>. 28. 



Sannarlega er það verðugt og 
rétt, sanngjarnt og heilla- 
vænlegt, að vér færum þér 
þakkir, ávallt og allsstaðar, heil- 
agi Drottinn, almáttugi Faðir, 
eilil'i Guð, sem hefur veitt 
mannkynmu hjálpræðí fyrir 
krosst'réð, til þess að þaðan, 
sem Jnuðinn kom, rísi lífíð 
upp At'lur; og til þess að sá, 
sem sigraði fyrir tréð, yrði og 
sigraður fyrir tréð, fyrir Krist 
Drottin vorn. Fyrír hann lof- 
syngja englarnír hátign þína, 
hen adómarnir veita henni lotn- 
ingu, völdín skjálfa fyrir henni, 
h imnarnir og mættir himnanna 
og hinir sælu serafar sameinast 
í lofsöngnum. Vér biðjum þig, 
að raddir vorar megi sameinast 
þeim i auðmjúkri játningu og 
segja: Heilagur . . . bls. 28. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



25 



Prefatía heílagrar Þrenningar. 



Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos 
tibi semper, et ubíque gráti- 
as ágere: Dómine sancte, Pa- 
ter omnípotens, ætérne De- 
us: Qui cum unigénito Fílio 
tuo, et Spíritu sancto, unus 
es Deus, unus es Dóminus: 
non in uníus singularitáte 
persónæ, sed in uníus Trini- 
táte substántiæ. Quod enim 
de tua glória, revelánte te, 
crédimus, hoc de Fílio tuo, 
hoc de Spíritu Sancto, sine 
differéntia discretiónis sentí- 
mus. Ut in confessióne veræ 
sempiternæque Deitátis, et 
in persónis propríetas, et in 
esséntia únitas, et in ma- 
jestáte adorétur æquálitas. 
Quam laudant Angeli atque 
Archángeli, Chérubim quo- 
que ac Séraphim: qui non 
cessant clamáre quotídie, 
una voce dicéntes: Sanctus 
.../>. 28. 



Sannarlega er það verðugt 
og rétt, sanngjarnt og heilla- 
vænlegt, að vér færum þér þakk- 
ir, ávallt og allsstaðar, heilagi 
Drottinn, almáttugi Faðir, eilífi 
Guð, sem ásamt eingetnum 
Syni þínum og Heilögum Anda 
ert einn Guð, einn Drottinn, 
ekki að einstaklingshætti einn- 
ar persónu, heldur í þrenningu 
eins eðlis, vegna þess að því, 
sem vér trúum um dýrð þína, 
samkvæmt opinberun þinni, 
trúum vér einnig um Son þinn 
og um Heilagan Anda, án 
mismunar eða aðgreiningar. 
Þannig séu i játningu hins 
sanna og eilífa guðdóms til- 
beðnar séreigindir í persónum, 
eining í verund og jöfnuður i 
tign, sem flutt er lofgjörð af 
englum og höfuðenglum, ker- 
úbum og seröfum, er vegsama 
þig án afláts og segja einum 
rómi: Heilagur . . . bls. 28. 



Prefatía alsællar Maríu meyjar. 

s 



Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos 
tibi semper, et ubíque gráti- 
as ágere: Dómine sancte, Pa- 
ter omníp^tens, ætérne De- 



annarlega er það verðugt 
og rétt,sanngjarnt ogheilla- 
vænlegt, að vér færum þér þakk- 
ir, heilagi Drottinn, almáttugi 
Faðir, eilífi Guð, og lofum þig, 



26 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



us: Et te in Festivitáte (Con- 
ceptióne immaculáta, An- 
nuntiatióne, Visitatióne, As- 
sumptióne, Nativitáte, Præ- 
sentatióne, Transfixióne) be- 
átæ Maríæ semper Vírginis 
collaudáre, benedicere et 
prædicáre. Quæ et Unigéni- 
tum tuum Sancti Spiritus 
obumbratióne concépit: et 
virginitátis glória permanén- 
te, lumen æternum nuindo 
effúdit, Jesum Christum Dó- 
minum nostruni. Per quem 
majestátem tuam laudant 
Angeli, adórant Dominati 
ónes, tremunt Potestátes. 
Cæli, cælorúmque Virtútes, 
ac beáta Séraphim, sócia ex- 
sultatióne concél ebra n t . 



blessum og vegsömum á hátíð 
(hins óflekkaða getnaðar, boð- 
unar, vitjunar, uppnumningar, 
fæðingar, nístingar sálar) alsæll- 
ar Maríu, ætíð meyjar, sem gat 
fyriryfirskyggingu Heilags Anda 
Son þinn eingetinn, og hélt 
jafnframt óspilltri dýrð mey- 
dóms síns og færði heiminum 
ljósið eilífa, Jesúm Krist, Drott- 
in vorn. Fyrir hann lofsyngja 
englarnir hátign þína, herra- 
dómarnir veita henni lotningu, 
völdin skjálfa fyrir henni, 
h imnarnir og mættir himnanna 
og hinir sælu serafar sameinast 
í lofsöngnum. Vér biðjum þig, 
að raddir vorar megi sameinast 
þeim í auðmjúkri játningu og 
segja: Heilagur . . . bls. 28. 



Cumquibus et nostras vo- 

ces, ut admítti júbeas, deprecámur, súpplici confessióne. di- 
céntes: Sanctus . . . p. 28 



Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos 
tibi semper, et ubíque gráti- 
as ágere: Dómine sancte, Pa- 
ter omnípotens, ætérne De- 
us:Ette in Festivitáte beáti Jo- 
seph débitis magnificáre præ- 
cóniis, benedícere et prædi- 
cáre. Qui et vir justus, a te 
Deíparæ Virgini Sponsus est 



Prefatía heilags Jósefs. 

Sannarlega er það verðugt og 
rétt, sanngjarnt og heilla- 
vænlegt,að vér færum þér þakk- 



ir, ávallt og allsstaðar, heilagi 
Droltinn, almáttugi Faðir, eilífi 
Guo\ og tignum þig með til- 
hlýðilegum lofsöngvum, bless- 
um þig og vegsömum á hátíð 
heilags Jósefs. Hann er sá rétt- 
visi maður, er þú gafst Guðs- 



FASTIR LÍÐIR HEILAGRAR MESSU 



27 



datus: et fidélis servus ac 
prudens, super Famíliam tu- 
am est constitútus: ut Uni- 
génitum tuum, Sancti Spíri- 
tus obumbratióne concé- 
ptum, patérna vice custodí- 
ret, Jesum Christum Dómi- 
num nostrum. Per quem 
majestátem tuam laudant 
Angeli, adórant Dominatió- 
nes, tremunt Potestátes. Cæ- 
li, cælorúmque Virtútes, ac 
beáta Séraphim, sócia ex- 
sultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras vo- 
ces, ut admítti júbeas, depre- 
cámur, súpplici confessióne 
dicéntes: Sanctus . . . p. 28. 

Prefatía 

Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre: Te 
Dómine supplíciter exoráre, 
ut gregem tuum pastor ætér- 
ne non déseras: sed per beá- 
tos Apóstolos tuos, contínua 
protectióne custódias : Ut iís- 
dem rectóribus gubernétur, 
quos óperis tui vicários 
eídem contulísti præésse pa- 
stóres. Et ídeo cum Angelis 
et Archángelis, cum Thro- 
nis, et Dom i nat iónibus, 
cumque omni milítia cælé- 
stis exércitus, hymnum gló- 



móðurinni og meyjunni sem 
brúðguma, og var settur yfir 
fjölskyldu þína sem trúr og 
hygginn þjónn,til þess að varð- 
veita með föðurlegri umhyggju 
eingetinn Son þinn, sem getinn 
var fyrir yfirskyggingu Heilags 
Anda, Jesúm Krist, Drottin 
vorn. Fyrir hann lofsyngja engl- 
arnir hátign þína, herradóm- 
arnir veita henni lotningu, 
völdin skjálfa fyrir henni, himn- 
arnir og mættir himnanna og 
hinir sælu serafar sameinast í 
lofsöngnum. Vér biðjum þig, 
að raddir vorar megi sameinast 
þeim í auðmjúkri játningu og 
segja: Heilagur . . . bls. 28. 

postulanna. 

Sannarlega er það verðugt og 
rétt, sanngjarnt og heilla- 
vænlegt, að sárbæna þig, Drott- 
inn, eilífi hirðir, að yfirgefa 
ekki hjörð þína, heldur varð- 
veita hana fyrir atbeina heilagra 
postula þinna, undir stöðugri 
vernd þinni, til þess að henni 
verði stjórnað af þeim sömu 
leiðtogum, er þú hefur sett sem 
hirða yfir hana, sem staðgengla 
í starfi þínu. Því lofsyngjum 
vér dýrð þína ásamt englunum 
og höfuðenglunum, hásætun- 
um og herradómunum og öll- 



28 



FASTIR LÍÐÍR HEILAGRAR MESSU 



riæ tuæ cánimus, sine fine 
dicéntes: Sanctus . . . 



um hinum himnesku hersveit- 
um og segjum án afláts: Heil- 
agur . . . Sjá nedar á bls. 



Almenn prefatía. 



VEREdignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos 
tibi semper, et ubíque gráti- 
as ágere:Dómine sanete, Pa- 
ter omnípotens, ætérne De- 
us: per Christum Dóminum 
nostrum. Per quem majestá- 
tem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tre- 
munt Potestátes. Cæli cælo- 
rúmque Virtútes, ac beáta 
Séraphim, sócia exsultatió- 
ne concélebrant. Cum qui- 
bus et nostras voces, ut ad- 
mítti júbeas, deprecámur, 
súpplici confessióne dicén- 
tes: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt cæli, et terra gló- 
ria tua. Hosánna in excélsis. 

Benedíctus qui venit in 
nómine Dómini. Hosánna 
in excélsis. 



Sannarlega er það verðugt og 
rétt, sanngjarnt og heilla- 
vænlegt, að vér færum þér þakk- 
ir, ávallt og allsstaðar, heilagi 
Drottinn, almáttugi Faðir, eilífi 
Guð, fyrir Krist Drottin vorn. 
Fyrir hann lofsyngja englarnir 
hátign þína, herradómarnir 
veita henni lotningu, völdin 
skjálfa fyrir henni, himnarnir 
og mættir himnanna og hinir 
sælu serafar sameinast í lof- 
söngnum. Vér biðjum þig, að 
raddir vorar megi sameinast 
þeim i auðmjúkri játningu og 
segja : 

Heilagur, heilagur, heilagur 
ert þú, Drottinn, Guð her- 
sveitanna. Himinn og jörð eru 
full dýrðar þinnar. Hósanna í 
upphæðum. Blessaður er sá, 
sem kemur í nafni Drottins. 
Hósanna í upphæðum. 



Klukkuhringingin er merki til íólksius um að krjúpa, þar sem 
helgasta stund messunnar er í nánJ. 

Presturinn kyssir altarið og gerir krossmark þrisvar sinnum yfir 
brauðinu og víninu og biður: 



TE ígitur, clementíssime I 
Pater, per Jesum Christ- 1 



.ESS vegna, mildasti Faðir: 
Sakir Jesú Krists, Sonar 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



29 



um Fílium tuum Dóminum 
nostrum, súpplices rogámus, 
ac pétimus, uti accépta há- 
beas, et benedicas, hæc >b 
dona, hæc >h múnera, hæc 
^ sancta sacrifícia illibáta, 
in primis, quæ tibi offérimus 
pro Ecclésia tua sancta ca- 
thólica: quam pacificáre, cu- 
stodíre, adunáre, et régere 
dignéris toto orbe terrárum : 
una cum fámulo tuo Papa 
nostro N. et Antístite nostro 
N. et ómnibus orthodóxis, 
atque cathólicæ, et apostóli- 
cæ fidei cultóribus. 

Meménto, Dómine, famu- 
lórum, famularúmque 
tuárum N. et N. et ómnium 
circumstántium, quorum ti- 
bi fides cógnita est, et nota 
devótio, pro quibus tibi offé- 
rimus: vel qui tibi ófferunt 
hoc sacrifícium laudis, pro 
se, suísque ómnibus : pro re- 
demptióne animárum suá- 
rum, pro spe salútis, et inco- 
lumitátis suæ: tibíque red- 
dunt vota sua ætérno Deo, 
vivo et vero. 

Communicántes, l] et me- 
móriam venerántes, in 



þíns, Drottins vors, áköllum 
vér þig auðmjúkir og biðjum, 
að þú þiggir og blessir þessar *í< 
gjafir, þessa >Z* heilögu, óspilltu 
^ fórn, sem vér færum þér 
fyrst og fremst vegna þinnar 
heilögu, kaþólsku kirkju, til 
þess að þér þóknist að friða, 
vernda, sameina hana og 
stjórna henni um gjörvalla 
jörðu, einnig vegna þjóns þíns 
N., páfa vors, og N., biskups 
vors, og allra rétttrúaðra, er lifa 
í hinni kaþólsku, postullegu 
trú. 

Minnztu, Drottinn, þjóna 
þinna og þerna, N. og N. 
og allra viðstaddra. Þú þekkir 
trú þeirra, og um guðrækni 
þeirra er þér kunnugt. Vér fær- 
um þér þeirra vegna eða þeir 
færa þér þessa lofgjörðarfórn 
fyrir sér og sínum, fyrir frelsun 
sálna sinna, fyrir von sinni um 
heill og velfarnað og færa þér 
heitgjafir sínar, lifandi og sönn- 
um, eilífum Guði. 



Isamfélagi l} við hina heil- 
ögu heiðrum vér minning- 



1) í örfáum messum, þar sem þess er getið, verður lítilsháttar breyting 
á þessari bæn. 



30 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



primis gloriósæ semper Vír- 
ginis Maríæ, Genitrícis Dei 
et Dómini nostri Jesu Chri- 
sti : sed et beatórum Aposto- 
lórum ac Mártyrum tuórum, 
Petri et Pauli, Andréæ, Jacó- 
bi, Joánnis, Thomæ, Jacóbi, 
Philíppi, Bartholomæi, Matt- 
hæi, Simónis et Thaddæi: 
Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti, 
Cornélii, Cypriáni, Laurén- 
tii, Chrysógoni, Joánnis et 
Pauli, Cosmæ et Damiáni : et 
ómnium Sanctórum tuó- 
rum;quorum méritis, preci- 
búsque concédas, ut in óm- 
nibus protectiónis tuæ mu- 
niámur auxílio. Per eiím- 
dem Christum Dóminum 
nostrum. Amen. 



una, fyrst og fremst um hina 
dýrlegu Maríu, ætíð meyju, 
móður Guðs og Drottins vors 
Jesú Krists; en einnig um sæla 
postula þína og píslarvotta, 
Pétur og Pál, Andrés, Jakob, 
Jóhannes, Tómas, Jakob, Fi- 
lippus, Bartólómeus, Matteus, 
Símon og Taddeus; Línus, 
Kletus, Klemenz, Xystus, Kor- 
nelíus, Kýpríanus, Lárentíus, 
Krýsógónus, Jóhannes og Pál, 
Kosmas og Damíanus og alla 
dýrlinga þína. Veit oss fyrir 
verðleika þeirra og bænir, að 
vér njótum í öllu verndar og 
hjálpar þinnar. Fyrir hinn sama 
Krist, Drottin vorn. Amen. 



Presturinn leggur hendur ylir braudid og vinið og bidur: 



HANC l) ígitur oblatiónem 
servitútis nostræ, sed 
et cunctæ famíliæ tuæ, quæ- 
sumus, Dómine, ut placátus 
accípias: diésque nostros in 
tua pace dispónas, atque ab 
ætérna damnatióne nos éri- 
pi, et in electórum tuórum 
júbeas grege numerári. Per 
Christum D ó m i n u m no- 
strum. Amen. 



I^ví 0 biðjum vér, að þér þókn- 
ist að þiggjaþessafórnvora, 
þjóna þinna og alls samaðar 
þíns, Drottinn, og að þú látir 
líídaga vora líða í þínum friði, 
frelsir ossfráeilífri fordæmingu 
og skipir oss í hóp þinna út- 
völdu. Fyrir Krist, Drottin vorn. 
Amen. 



1) Á páskum og hvítasunnu verður sinábreyting á þessari bæn. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



31 



Aftur gerir hann krossmark yfir braudinu og víninu og biður: 



Quam oblatiónem tu, De- 
us, in ómnibus, quæsu- 
mus, bene^díctam, ad-^ 
scríptam, ra^tam, rationábi- 
lem, acceptabilémque fácere 
dignéris: utnobis Cor^pus, 
et San^guis fiat dilectíssimi 
Fílii tui Dómini nostri Jesu 
Christi. 



Vér biðjum þig, Guð, að 
þessa fórn þóknist þér að 
öllu leyti að blessa, >%* taka 
til greina, >%* staðfesta, gjöra 
andlegs eðlis og móttakanlega, 
svo að hún verði oss ►£< líkami 
og ►Ih blóð þíns ástkæra Sonar, 
Drottins vors Jesú Krists. 



GJÖRBREYTINGIN 



Qui prídie quam paterétur, 
accépit panem in san- 
ctas, ac venerábiles manus 
suas, et elevátis óculis in cæ- 
lum ad te Deum Patrem su- 
um omnipoténtem, tibi grá- 
tias agens, bene^díxit, fre- 
git, dedítque discípulis suis, 
dicens: Accípite, et mandu- 
cáte ex hoc omnes. 

Hoc est enim Corpus 
meum. 



SEM daginn áður en hann var 
píndur, tók brauðið í heil- 
agar og göfugar hendur sinar 
og um leið og hann hóf upp 
augu sín til himins, til þín, 
Guðs Föður síns almáttugs, 
færði þér þakkir, ^ blessaði 
það, braut það og gaf það læri- 
sveinum sínum og sagði : Takið 
og etið af þessu allir, 

Því að þetta er Líkami 
minn. 



Hann krýpur í tilbeiðslu frammi fyrir hostíunni og lyftir henni, 
svo að hinir trúuðu megi tilbiðja Frelsara sinn. því næst heldur 
hann áfram: 



Símile modo postquam cœ- 
nátum est, accípiens et 
hunc præclárum Cálicem in 
sanctas, ac venerábiles ma- 
nus suas: item tibi grátias 
agens, bene^díxit, dedítque 
discipulis suis, dicens: Acci- 
pite, et bíbite ex eo omnes. 



Sömuleiðis, eftir máltíðina, 
tók hann einnig hinn dýr- 
lega kaleik í heilagar og göfugar 
hendur sínar, færði þér og þakk- 
ir, >%* blessaði hann og gaf læri- 
sveinum sínumog sagði: Takið 
og drekkið af þessu allir, 



32 



FASTIK l.lnlK HEILAGRAR MESSU 



Hice8tenim Calix Sán- 
guinis mei, novi et .Wérni 
testaménti: mystérium fí 
dei: qui pro vobÍH et pro 
multis effundétur in re- 
missiónem peccatörum. 

Hæc quoticscúiii(|ur lecé- 
ritis, in mei memoriiim !«- 
ciétis. 



Því að þetta er kaleikur 
Blóðs mins, hins nýja og 
eilífa Sáttmála, leyndardóm- 
ur trúarinnar, sem fyrir yður 
og fyrir marga verður úthellt 
til fyrirgemingar syndanna. 

í hvert sinn, er þér gjörið 
þetta, þá gjörið það í mína 
minningu. 



Presturinn krýpur .iltur í lotningu fyrir blóði Krists og lyftir 
kaleiknum, svo ,10 so!nu<>urinn get i sýnt því lotningu. 



þá heldur hann álr.un hu>|j: 



Unde et mémores, I >< >i 1 1 1 
ne, nos servi tui, soii d 
plebs tua sancta, ejúsdem 
Christi Fílii tui Dómini no 
stri tam beátæ passiónis, ncc 
non et ab ínferis resurrectió- 
nis, sed et in cælos gloricSsæ 
ascensiónis: offérimus præ- 
cláræ majestáti tuæ de tuis 
donis, ac datis, hóstiam >[< 
puram, hóstiam ^ sanctam, 
hóstiam ^ immaculátam, 
Panem ^ sanctum vitæ ætér- 
næ, et Cálicem ^ salútis per- 
pétuæ. 

Supra quæ propítio ac se- 
réno vultu respicere di- 
gnéris : et accépta habére, si- 
cuti accépta habére dignátus 
es múnera púeri tui justi 
Abel, et sacrifícium Patriár- 
chæ nostri Abrahæ : et quod 



Dkottinn, um leið og vér, 
þjónar þínir, þinn heilagi 
lýður, minnumst heilagrar þján- 
ingar hins sama Krists, Sonar 
þins, Drottins vors, og bæði 
upprisu hans frá dauðum og 
dýrlegrar uppstigningar hans til 
hiinna, færum vér af gjöfum 
þinum þinni dýrlegu hátign 
hreina hostiu, heilaga ^ 
hostíu, óflekkaða ►£< hostíu, 
hcilagt ^ brauð eilifs lifs og 
kaleik ^ ævarandi hjálpræðis. 



Þöknist þér að líta líknsam- 
lega og með mildri ásjónu 
á þessar fórnargjafir og veita 
þeim viðtöku eins og þér þókn- 
aðist að þiggja gjafir réttláts 
þjóns þins, Abels, og fórn ætt- 
föður vors, Abrahams, og hina 



FASTIR LIÐÍR HEILAGRAR MESSU 



33 



tibi óbtulit summus sacér- 
dos tuus Melchísedech, sanc- 
tum sacrifícium, immaculá- 
tam hóstiam. 



helgu fórn, hina flekklausu 
hostíu, sem æðsti prestur þinn, 
Melkísedek, frambar þér. 



Hann lýtur niður 

Supplices te rogámus, om- 
nípotens Deus: jube hæc 
perférri per manus sancti 
Angeli tui in sublíme altáre 
tuum, in conspéctu divínæ 
majestátis tuæ : ut quotquot, 
ex hac altáris participatióne 
sacrosánctum Fílii tui, Cor- 
►í<pus, et Sán^guinem 
sumpsérimus, omni benedi- 
ctióne cælésti et grátia reple- 
ámur. Per eúmdem Chri- 
stum Dóminum nostrum. 
Amen. 

Presturinn biður fyrir hinum trúuðu, sem látizt hafa. 



auðmýkt og biður: 

Iauðmýkt biðjum vér þig, 
almáttugi Guð, að þú látir 
heilagan engil þinn flytja þessa 
fórn á höndum sér til altaris 
þíns í hæðum fyrir auglit guð- 
legrar hátignar þinnar, svo að 
allir vér,sem neytum háheilags 
líkama og ^ blóðs Sonar 
þíns af þessu altari, mettumst 
allri himneskri blessun og náð. 
Fyrir hinn sama Krist, Drottin 
vorn. Amen. 



M 



emento étiam, Dómine, 



!▼! þjc 



innzt þú einnig, Drottinn, 
jóna þinna og þerna, N. 
og N., sem farin eru á undan 
oss með merki trúarinnar og 
sofa svefni friðarins. Vér biðj- 
um þig, Drottinn: Öllum þeim, 
er hvíla í Kristi, unn þú stað 
hugsvölunar, ljóss og friðar. 
Fyrir hinn sama Krist, Drottin 
vorn. Amen. 



rúmque tuárum N. et N. qui 
nos præcessérunt cum signo 
fídei, et dórmiunt in somno 
pacis. 

Ipsis, Dómine, et ómnibus 
in Christo quiescéntibus, lo- 
cum refrigérii, lucis et pacis, 
ut indúlgeas, deprecámur. 
Per eúmdem Christum Dó- 
minum nostrum. Amen. 

Aftur minnist hann hinna mörgu pislarvotta og dýrlinga og 
biður Guð að gefa oss hlutdeild með þeim: 



34 



FASTIK LIÐIK 1 IE1LAGKAK MESSU 



I^innig oss syndurum, þjónum 
* þínum, sem vonast eftir 
mikilleik miskunnar þinnar, 
veit þú nokkra hlutdeild og 
samfélag með þínum heilögu 
postulum og píslarvottum, með 
Jóhannesi, Stefáni, Matthíasi, 
Barnabasi, Ignatíusi, Alexander, 
Marcellínusi, Pétri, Felicitas, 
IVrpelúu, Agötu, Lúcíu, Agnesi, 
Sesselju, Anastasíu og öllum 
dýrlingum þínum. Vér biðjum 
þig að taka oss af miskunnsemi 
þinni í samfélag þeirra, ekki 
vegna verðleika vorra, heldur 
af náð. Fyrir Krist, Drottin 
vorn. 



NOBiS quoque peccatóri- 
bus fámulis tuis, de 
multitúdine miseratiónum 
tuárum sperántibus, partem 
áliquam, et societátem do- 
náre dignéris, cum tuis san- 
ctis Apóstoliset Martýribus: 
cumjoánne, Stéphano, Mat- 
thía, Bárnaba, Ignátio, Ale- 
xándro, Marcellíno, Petro, 
Felicitáte, Perpétua, Agatha, 
Lúcia, Agnéte, Cæcília, Ana- 
stásia, et ómnibus Sanctis 
tuis: intra quorum nos con- 
sórtium, non æstimátor mé- 
riti, sed véniæ, quæsumus, 
largítor admítte. Per Chri- 
stum Dóminum nostrum. 

PER quem hæc ómnia, Dó- 
mine, semper bona creas, 
sanctí ^ficas, viví icas, be- 
ne^dícis, et præstas nobis. 

Presturinn gerir þrisvar krossmark yfir kaleiknum með hostí- 
unni og tvisvar milli sín og kaleiksins um leið og hann segir: 



F^yrir milligöngu hans skapar 
þú, Drottinn, ávallt þessi 
gæði, helgar þau, ^ lífgar, ^ 
blessar og veitir oss. 



pER ip^sum, et cum ip->> 



so, et in ip^so, est tibi 
Deo Patri omnipoténti, in 
unitáte Spíritus ^ Sancti, 
omnis honor, et glória. 

v. Per ómnia sæcula sæ- 
culórum. A. Amen. 



J^yrir >X* hann og með ^ hon- 



v. Orémus. 

Præcéptis salutáribus mó- 



um og í ►!< honum ber þér, 
Guði Föður almáttugum í 
einingu Heilags ►!< Anda, allur 
heiður og dýrð. 
s. Um aldir alda. 
i; . Amen. 
FAÐIR VOR 

s. Vér skulum biðja. 
Áminntir af sáluhjálplegum 



FASTIR LIÐIR HEiLAGRAR MESSU 



35 



niti, et divína institutióne 
formáti, audémus dícere: 

Pater noster, qui es in cæ- 
lis: 

Sanctificétur nomen tu- 
um: 

Advéniat regnum tuum: 

Fiat volúntas tua, sicut in 
cælo, et in terra. 

Panem nostrum quotidi- 
ánum da nobis hódie: 

Et dimítte nobis débita no- 
stra, sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris. 

Et ne nos indúcas in ten- 
tatiónem. 

íf. Sed líbera nos a malo. 

v. Amen. 

Presturinn biður áfram: 

Libera nos, quæsumus, Dó- 
mine, abómnibus malis, 
prætéritis, præséntibus,et fu- 
túris: et intercedénte beáta, 
et gloriósa semper Vírgine 
Dei Genitríce María, cum 
beátis Apóstolis tuis Petro et 
Paulo, atque Andréa, et óm- 
nibus Sanctis, da propí- 
tius pacem in diébus nostris: 
ut ope misericórdiæ tuæ ad- 
júti, et a peccáto simus sem- 
per líberi, et ab omni pertur- 
batióne secúri. 



fyrirmælum, og leiddir af guð- 
legri tilsögn, dirfumst vér að 
segja: 

Faðir vor, þú sem ert á himn- 
um, 

Helgist þitt nafn, 

Komi þitt ríki, 

Verði þinn vilji svo á jörðu 
sem á himni; 

Gef oss í dag vort daglegt 
brauð, 

Og fyrirgef oss vorar skuldir 
svo sem vér og fyrirgefum vor- 
um skuldunautum, 

Og eigi leið þú oss i freistni. 

ú. Heldur frelsa oss frá illu. 
v. Amen. 



VÉR biðjum þig, Drottinn, 
frelsa oss frá öllu illu, um- 
liðnu, núverandi og komandi. 
Fyrir milligöngu blessaðrar og 
dýrlegrar Maríu Guðsmóður, 
ætíð meyjar, og heilagra post- 
ula þinna, Péturs og Páls og 
Andrésar, og allra heilagra, 
gef þú miskunnsamlega frið um 
vora daga, svo að vér njótum 
hjálpar miskunnarverka þinna 
og séum ávallt lausir við synd 
og öruggir fyrir mótlæti. 



36 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



Presturinn brýtur hostíuna í þrjá hluta og segir: 



Fyrir hinn sama Drottin vorn 
Jesúm Krist, Son þinn, sem 
með þér lifir og ríkir í einingu 
Heilags Anda, Guð. 

v. Um aldir alda. 

M . Amen. 



Per eúmdem Dóminum 
nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum: Qui tecum vi- 
vit et regnat in unitáte Spíri- 
tus Sancti Deus. 

v. Per ómnia sæcula sæ- 
culórum. 

A. Amen. 

Hann gerir krossmark yfir kaleiknum með minnsta hluta host- 
íunnar og segir: 



V. Pax Dómini sit ►]« 
semper vobís^cum. 
H . Et cum spíritu tuo. 



Nú lætur hann minnsta hlu tann 
þessa bæn: 



v. Friður ►!« Drottins sé ^ á- 
vullt með ►!« yður. 

II . Og með þínum anda. 

falla niður í kaleikinn og les 



HÆC commíxtio, et conse- 
crátio Corporis et Sán- 
guinis Dómini nostri Jesu 
Christi, fiat accipiéntibus no- 
bis in vitam ætérnam. Amen. 



Samruni þessi og fórnarvígsla 
líkama og blóðs Drottins 
vors Jesú Krists verði oss, sem 
neytum þeirra, hjálp til eilífs 
lifs. Amen. 



AGNIJS DEI 



AGNUS Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi : miserére 
nobis. 

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi : miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cátamundi: dona nobis pa- 
cem. o 



Guns lamb, sem ber burt 
syndir heimsins, misk- 
unna þú oss. 

Guðs lamb, sem ber burt 
syndir heimsins, miskunna þú 
oss. 

Guðs lamb, sem ber burt 
syndir heimsins, veit þú oss 
frið. *> 



1) í sálumessum er ekki sagt : . . . miskunna þú oss, heldur : veit þeim 
hvíld, og í þriðja skipti: . . . eilífa hvíld. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



37 



Presturinn lýtur niður að altarinu og biður þessar þrjár bænir: »> 



Domine Jesu Christe, qui 
dixísti Apóstolis tuis: 
Pacem relínquo vobis, pa- 
cem meam do vobis : ne re- 
spícias peccáta mea, sed fi- 
dem Ecclésiæ tuæ: eámque 
secúndum voluntátem tuam 
pacificáre et coadunáre di- 
gnéris: Qui vivis et regnas 
Deus per ómnia sæcula sæ- 
culórum. Amen. 

Domine Jesu Christe, Fili 
Dei vivi, qui ex volun- 
táte Patris, cooperánte Spí- 
ritu Sancto, per mortem tu- 
am mundum vivif icásti : lí- 
bera me per hoc sacrosán- 
ctum Corpus et Sánguinem 
tuum ab ómnibus iniquitáti- 
bus meis, et univérsis malis: 
et fac me tuis semper inhæ- 
rére mandátis, et a te num- 
quam separári permíttas : 
Qui cum eódem Deo Patre, 
et Spíritu Sancto vivis et re- 
gnas Deus in sæcula sæcu- 
lórum. Amen. 

Perceptio Corpóris tui, Dó- 
mine Jesu Christe, quod 
ego indígnus súmere præsú- 
mo, non mihi provéniat in 
judícium et condemnatió- 



Drottinn Jesús Kristur, sem 
sagðir við postula þína: 
Frið eftirlæt ég yður, minn frið 
gef ég yður; lít þú ekki á synd- 
ir mínar, heldur á trú kirkju 
þinnar. Þóknist þér að varð- 
veita hana í friði og eindrægni 
samkvæmt vilja þínum; þú, 
sem lifir og ríkir, Guð, um ald- 
ir alda. Amen. 

Drottinn Jesús Kristur, Son- 
ur hins lifanda Guðs, sem 
að vilja Föðurins og fyrir með- 
verknað Heilags Anda lífgaðir 
heiminn með dauða þínum, 
frelsa mig með þessum há- 
heilaga líkama þínum og blóði 
frá öllum misgjörðum mínum 
og frá öllu illu. Lát mig ávallt 
fylgja boðum þínum og leyf þú 
aldrei, að ég skiljist við þig; 
þú, sem með hinum sama 
Guði Föður og Heilögum Anda 
lifir og ríkir, Guð, um aldir 
alda. Amen. 

Drottinn Jesús Kristur, ó- 
verðugur dirfist ég að 
neyta líkama þíns. Lát það ekki 
verða mér til dóms og sakfell- 
ingar, heldur verði það sakir 



1) Fyrsta bænin fellur niður í sálumessum. 



38 



FASTIK UWK 1 (Ell.ACiK AK MESSU 



nem: sed pro tua pietáte 
prosit mihi ad tutamcntum 
mentis et córporis, et ad me- 
délam percipiéndam : Qui 
vivis et regnas cum Deo \\\ 
tre in unitáte Spiritus Sancli 
Deus, per ómnia sæculn sw- 
culórum. Amen. 



mildi þinnar mér til andlegrar 
og likamlegrar vemdar og íækn- 
ingnr;þú,sem lifir og ríkir með 
Ciuði Föður i einingu Heilags 
Anda, Guð, um aldir alda. 
Amen. 



Presturinn tekur hoslíun.i segir: 

anem cæléstcm accípiam, |\. mun meðtaka brauðið 

I * himneska og ákalla nafn 
Drottins. 

Presturinn ber sér á hriósl hiflur þrisvar: 



■ et nomen Dómini 
cábo. 



D 



^omine, non sum digruis, 
ut intres sub tectum 
meum: sed tantum dic ver- 
bo, et sanábitur ánima mea. 



nKOTTiNN, ég er þess ekki 
verðugur, að þú komir 
undir þak mitt, en seg þú eitt 
orð, og sál min mun heilbrigð 
verða. 



Um leið er bjöllunni hrm^t þrlsvHr sinnum. 
Presturinn segir: 



CORPl 
su 



^orpus Dómini nostri Je- 
Christi custódiat áni- 
mam meam in vitam ætér- 
nam. Amen. 



IIkami Drottins vors Jesú 
Krists varðveiti sál mína til 
eilífs lífs. Amen. 



Presturinn neytir hostíunnar. hugleidir svolitla stund, tekur 
kaleikinn og segir: 

QUID retríbuam Dómino 
pro ómnibus quæ retrí- 
buit mihi? Cálicem salutáris 
accípiam, et nomen Dómini 
invocábo. Laudans invocábo 
Dóminum, et ab inimicis 
meis salvus ero. 



Hvernig fæ ég endurgoldið 
Drottni allt það, sem hann 
hefur veitt mér? Ég mun taka 
kaleik hjálpræðisins og ákalla 
naf n hans. Ég mun ákalla Drott- 
in og vegsama hann og verða 
óhultur fyrir óvinum minum. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



39 



Sanguis Dómini nostri Jesu 
Christi custódiat ánimam 
meam in vitam ætérnam. 
Amen. 



Blóð Drottins vors Jesú Krists 
varðveiti sál mína til eilífs 
lífs. Amen. 



Presturinn drekkur af kaleiknum. 

Aður en fólkið fer til altaris, er beðin þessi syndajátning: 



CONFITEOR Deo omnipo- 
ténti, beátæ Maríæ sem- 
per Vírgini, beáto Michaéli 
Archángelo, beáto Joánni 
Baptístæ, sanctis Apóstolis 
Petro et Paulo, ómnibus San- 
ctis, et tibi, pater: quia pec- 
cávi nimis cogitatióne verbo 
et ópere: mea culpa, mea 
culpa, mea máxima culpa. 
Ideo precor beátam Maríam 
semper Vírginem, beátum 
Michaélem Archángelum, 
beátum Joánnem Baptístam, 
sanctos Apóstolos Petrum et 
Paulum, omnes Sanctos, et 
te, pater, oráre pro me ad 
Dóminum Deum nostrum. 

ý. Misereátur vestri omní- 
potens Deus, et, dimíssis 
peccátis vestris, perdúcat vos 
ad vitam ætérnam. 
iV Amen. 

v. Indulgéntiam, ^ abso- 
lutiónem, et remissiónem 
peccatórum vestrórum trí- 
buat vobis omnipotenset mi- 
séricors Dóminus. fí. Amen. 



Cg játa fyrir almáttugum 
^ Guði, alsælli Maríu ætíð 
meyju, sælum Mikael höfuð- 
engli, sælum Jóhannesi skír- 
ara, heilögum postulum, Pétri 
og Páli, öllum heilögum og 
þér, faðir, að ég hef syndgað 
mjög í hugsun, orði og athöfn; 
mín sök, mín sök, mín mikla 
sök. Fyrir því bið ég alsæla 
Maríu, ætíð meyju, sælan Mikael 
höfuðengil, sælan Jóhannes 
skírara, heilaga postula Pétur 
og Pál, alla heilaga og þig, fað- 
ir, að biðja fyrir mér við Guð, 
Drottin vorn. 



v. Almáttugur Guð misk- 
unni yður og fyrirgefi yður 
syndir yðar og leiði yður til 
eilífs lífs. 

k. Amen. 

v. >%4 Almáttugur og misk- 
unnsamur Drottinn veiti yður 
vægð, af lausn og uppgjöf synda 
yðar. 

H . Amen. 



40 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



Presturinn snýr sér að fólkinu og endurtekur orð Jóhannesar 
skírara: 



ECCE Agnus Dei, ecce qui 
tollit peccáta mundi. 



Cjá Guðs lambið, sjá þann, 
^ sem ber burt syndir heims- 



íns. 



Siðan segir hann þrisvar sinnum: 



P^omine, non sum dignus, 
**** ut intres sub tectum 
meum : sed tantum dic ver- 
bo, et sanábitur ánima mea. 



T^\rottinn, ég er þess ekki 
verðugur, að þú komir 
undir þak mitt, en seg þú eitt 
orð, og sál mín mun heilbrigð 
verða. 



Hann leggur hostiu á tungu hvers altarisgests og segir í hvert sinn: 



c 



orpus Dómini nostri Je- 
su Christi custódiat áni- 
mam tuam in vitam ætér- 
nam. Amen. 



Líkami Drottins vors Jesú 
Krists varðveiti sál þína til 
eilífs lífs. Amen. 



þegar lokið er útdeilingunni, snýr presturinn aftur til altarisins og 
hreinsar kaleikinn um leið og hann segir: 



Quod ore súmpsimus, 
Dómine, pura mente 
capiámus: et de múnere 
temporáli fiat nobis remé- 
dium sempitérnum. 



CORPUÍ 
niiod 



JS tuum, Dómine, 
quod sumpsi, et San- 
guis, quem potávi, adhæreat 
viscéribus meis: et præsta; 
ut in me non remáneat scé- 
lerum mácula, quem pura et 
sancta refecérunt sacramén- 
ta: Qui vivis et regnas in sæ- 
cula sæculórum. Amen. 



i> 



ao, sem vér, Drottinn, höf- 
u m neytt með munninum, 
lát þú oss meðtaka með hrein- 
um huga; lát þessa tímanlegu 
gjöf verða oss læknisdómur 
til eilífs lífs. 

P^\rottinn, lát líkama þinn, 
sem ég hef neytt, og blóð 
þitt, sem ég hef drukkið, vera 
með mínum innra manni, og 
veit þú, að engin synd verði 
efti r í mér, sem hrein og heilög 
sakramenti haf a endurnært ; 
þú, sem lifir og ríkir um aldir 
alda. Amen. 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



41 



KOMMÚNIUVERS (Sjá messu dagsins). 



v. Dóminus vobíscum. 
\\. Et cum spíritu tuo. 



v. Drottinn sé með yður. 
íi. Og með þínum anda. 



KOMMÚNIUBÆN (Sjá messu dagsins). 



Dóminus vobíscum. 
Et curn spíritu tuo. 
Ite, Missa est (eda) 
Benedicámus Dómino. 
Deo Grátias. l] 



v. Drottinn sé með yður. 

k. Og með þínum anda. 

v. Farið, messunni er lokið. 

eða Vegsömum Guð. 

\\ . Guði séuþakkir. l} 



Presturinn snýr sér aðaltarinu, lýtur niður og biður: 



PLACEAT tibi, sancta Tríni- 
tas, obséquium servitú- 
tis meæ:et præsta;ut sacri- 
fícium, quod óculis tuæ ma- 
jestátis indígnus óbtuli, tibi 
sit acceptábile, mihíque, et 
ómnibus, pro quibus illud 
óbtuli, sit, te miseránte, pro- 
pitiábile. Per Christum Dó- 
minum nostrum. Amen. 



MEGi þér, Heilaga Þrenning, 
geðjast auðmjúkleg þjón- 
usta mín. Veit mér, að fórnin, 
sem ég óverðugur hef borið 
fram fyrir auglit hátignar þinn- 
ar, sé þér velþóknanleg, og 
megi hún fyrir miskunn þína 
verða til friðþægingar mér og 
öllum þeim, sem ég frambar 
hana fyrir. Fyrir Krist, Drottin 
vorn. Amen. 



Hann kyssir altarið, snýr sér að fólkinu og gerir krossmark um 
leið og hann segir : 



Benedicat vos omnípotens 
Deus, Pater, et Fílius, ^ 
et Spíritus Sanctus. 
iv. Amen. 2) 



Blessi yður almáttugur Guð, 
Faðirinn og Sonurinn og 
hinn Heilagi Andi. 
il . Amen. 2) 



1) í sálumessum er sagt : 
V . Requiéscant in pace. 
H . Amen. 



)' . Þeir hvili í friði. 
11 . Amen. 



2) í sálumessum fellur þessi blessun niður. 



42 



FASTIR LIÐÍR HEILAGRAR MESSU 



LOKAGUÐSPJALL 



v. Dóminus vobíscum. 

ú. Et cum spíritu tuo. 

ý. ►J* Inítium sancti Evan- 
gélii secúndum Joánnem. 
I, 1-14. 

íí. Glória tibi, Dómine. 

IN princípio erat Verbum, et 
Verbum erat apud Deum, 
et Deus erat Verbum. Hoc 
erat in princípio apud Deum. 
Omnia per ipsum facta sunt : 
et sine ipso factum est nihil, 
quod factum est: in ipso vi- 
ta erat, et vita erat lux hó- 
minum: et lux in ténebris 
lucet, et ténebræ eam non 
comprehendérunt. Fuit ho- 
mo missus a Deo, cui no- 
men erat Joánnes. Hic venit 
in testimónium, ut testimó- 
nium perhibéret de lúmine, 
ut omnes créderent per il- 
lum. Non erat i.lle lux, sed 
ut testimónium perhibéret 
de lúmine. Erat lux vera, 
quæ illúminat omnem hó- 
minum veniéntem in hunc 
mundum. In mundo erat, et 
mundus per ipsum factus 
est, et mundus eum non cog- 
nóvit. In própria venit, et 
sui eum non recepérunt. 



v. Drottinn sé með yður. 
\\. Og með þínum anda. 
V. ►£< Upphaf heilags guð- 
spjalls eftir Jóhannes. /, 1-14. 

\\ Dýrð sé þér, Drottinn. 

Iupphafi var Orðið, og Orðið 
var hjá Guði, og Orðið var 
Guð. Það var í upphafi hjá 
Guði. Allir hlutir eru gjörðir 
fyrir það, og án þess varð 
ekkert til, sem til er orðið; í 
því var líf, og lífið var ljós 
mannanna; og ljósið skín í 
myrkrinu, og myrkrið tók ekki 
á móti því. Maður kom fram, 
sendur af Guði, hann hét Jó- 
hannes. Þessi maður kom til 
vitnisburðar, til þess að vitna 
um ljósið, svo að allir tryðu 
fyrir hann. Ekki var hann ljós- 
ið, heldurátti hann að vitnaum 
Ijósið. Til varhið sannaljós, er 
upplýsir sérhvern mann, sem í 
heiminn kemur. Hann var í 
heiminum, og heimurinn var 
til orðinn fyrir hann, og heim- 
urinn þekkti hann ekki. Hann 
kom til eignar sinnar, og hans 
eigið fólk tók ekki við honum. 
En öllum,sem tóku við honum, 
gat hann mátt til að verða 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



43 



Quotquot autem recepérunt 
eum, dedit eis potestátem fí- 
Iios Dei fíeri, his, qui cre- 
dunt in nómine ejus : qui non 
ex sanguínibus, neque ex vo- 
luntáte carnis, neque ex vo- 
luntáte viri, sed ex Deo nati 
sunt. (Genuflectit dicens:) Et 
Verbum caro factum est, 
(et surgens prosequitur:) et 
habitávit in nobis: et vídi- 
mus glóriam ejus, glóriam 
quasi Unigéniti a Patre, pler 
II. Deo grátias. 



Guðs börn, þeim, sem trúa á 
nafn hans, sem ekki eru af 
blóði, né af holds vilja, né af 
manns vilja, heldur eru af Guði 
fæddir. (Hér er knékropid). Og 
orðið varð hold og bjó meðal 
vor; og vér sáum dýrð hans, 
dýrð sem eingetins Sonar frá 
Föður,og hann var fullur náðar 
og sannleika. 

íl. Guði séu þakkir. 

um grátiæ et veritátis. 



BÆNIR EFTIR 

Ave María, grátia plena; 
Dóminus tecum: benedícta 
tu in muliéribus et benedíc- 
tus fructus ventris tui, Jesus. 

R. Sancta María, Mater 
Dei, ora pro nobis peccató- 
ribus, nunc et in hora mortis 
nostræ. Amen. (ter). 

Salve, Regína, Mater Mise- 
ricórdiæ. Vita, dulcédo et 
spes nostra, salve. Ad te cla- 
mámus, éxsules fílii Evæ. 
Ad te suspirámus, geméntes 
et flentes in hac lacrymá- 
rum valle. Eia ergo, advocá- 
ta nostra, illos tuos miseri- 
córdes óculos ad nos con- 



LÁGMESSU 

Heil sért þú María, full náðar, 
Drottinn er með þér, blessuð 
ert þú meðal kvenna, og bless- 
aður er ávöxtur þíns lífs, Jesús. 

& . Heilaga María, Guðs móð- 
ir, bið þú fyrir oss syndugum 
mönnum, nú og á dauða- 
stundu vorri. Amen (þrisvar). 

Heil sért þú, drottning, móð- 
ir miskunnarinnar, líf vort, 
unun og von, heil sért þú. Til 
þín hrópum vér, útlæg börn 
Evu. Til þín andvörpum vér, 
stynjandi og grátandi í þessum 
táradal. Talsmaður vor, lít þú 
miskunnarríkum augum þín- 
um til vor, og sýn þú oss eftir 



44 



FASTIR LIOIR I 



ŒILAGHAR MESSU 



vérte. Et Jesum, benedíctum 
fructum ventris tui, nobis 
post hoc exsílium osténde. 
O clemens! O pia! O dulcis 
Virgo María! 

V. Ora pro nobis, sancta 
Dei Génitrix. 

ri. Ut digni efficiámur pro- 
missiónibus Christi. 

Orémus. 

Deus refúgium nostrum et 
virtus, pópulum ad te cla- 
mántem propítius réspice ; 
et intercedénte gloriósa et 
immaculáta Vírgine Dei Ge- 
nitríce María, cum beáto Jo- 
seph ejus Sponso, ac beátis 
Apóstolis tuis Petro et Paulo 
et ómnibus Sanctis, quas pro 
conversióne peccatórum, 
pro libertáte et exaltatióne 
sanctæ Matris Ecclésiæ, pre- 
ces effúndimus, miséricors 
etbenígnus exáudi. Per eum- 
dem Christum Dóminum 
nostrum. 

\% Amen. 

Sancte Míchaél Archánge- 
le, defénde nos in prælio; 
contra nequítiam et insídias 
diáboli esto præsídium. Im- 
peret illi Deus, súpplices de- 
precámur: tuque, Princeps 
milítiæ cæléstis, Sátanam 



þennan útlegðartíma, Jesúm, 
hinn blessaða ávöxt lífs þíns. 
Ó, þú milda, ástríka og ljúfa 
María mey! 

v. Bið þú fyrir oss, heilaga 
Guðsmóðir. 

ú. Svo að vér verðum mak- 
legir fyrirheita Krists. 

Vér skulum biðja. 

Guð, þú athvarf vort og 
styrkur, lít þú náðarsamlega til 
lýðs þíns, er hrópar til þín; og 
sakir fyrirbæna hinnar dýrðlegu 
og óflekkuðu meyjar og Guðs- 
móður Maríu, hins heilaga Jó- 
sefs, brúðguma hennar, þinna 
heilögu postula Péturs og Páls 
og allra heilagra, heyr þú í líkn 
þinni og góðvild þær bænir, 
sem vér flytjumfyrir afturhvarfi 
syndaranna, fyrir frelsi og upp- 
hefð hinnar heilögu móður, 
kirkjunnar. Fyrir hinn sama 
Krist, Drottin vorn. 

i'ti. Amen. 

Heilagi höfuðengill, Mikael, 
vernda þú oss í baráttunni, ver 
þú vörn vor gegn illsku og vél- 
ráðum djöfulsins. Guð yfirbugi 
hann, um það biðjum vér auð- 
mjúklega, og þú, höfðingi 
hinna himnesku hersveita, 



FASTIR LIÐIR HEILAGRAR MESSU 



45 



aliósque spíritus malígnos, 
qui ad perditiónem animá- 
rum pervagántur in mundo, 
divína virtúte in inférnum 
detrúde. 
ú;. Amen. 

% Cor Jesu sacratissi- 
mum. 

Hj. Miserére nobis (ter). 



steyp þú niður til vítis fyrir 
kraft Guðs djöflinum og hin- 
um vondu öndunum, sem eru 
á sveimi til þess að spilla sálum 
mannanna. 
i^. Amen. 

% Allrahelgasta hjarta Jesú. 
\\ Miskunna þú oss (þrisvar). 



PROPRIUM DE TEMPORE 
(Sjá formálann). 



7 



NÍUNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



49 



NIUNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVITASUNNU 



Introitus. Ecce, Deus ád- 
juvat me, et Dóminus suscép- 
tor est ánimæ meæ: avérte 
mala inimícis meis, et inve- 
ritáte tua dispérde illos, pro- 
téctor meus, Dómine. Ps. 
Deus, in nómine tuo salvum 
me fac: et in virtúte tua ííbe- 
ra me. % Glória Patri . . . 

Oratio. Páteant aures mi- 
sericórdiæ tuæ, Dómine, pré- 
cibus supplicántium: et, ut 
peténtibus desideráta concé- 
das;fac eos, quæ tibi sunt 
plácita, postuláre. Per Dó- 
minum nostrum . . . 



Inngönguvers, Sálm. 53, 6- 
7. Sjá, Guð kemur mér til hjálp- 
ar, Drottinn, sem viðheldur lífi 
mínu ; lát ógæfuna bitna á f jand- 
mönnum mínum, eyð þeim af 
trúfesti þinni, (þú, Drottinn, 
verndari minn). Sálm. 53. 3. 
Frelsa mig, Guð, fyrir nafn þitt, 
rétt hlut minn fyrir mátt þinn. 
y. Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Drottinn, megi 
eyru miskunnar þinnar vera 
móttækileg fyrir bænir þeirra, 
sem leita til þín í auðmýkt, og 
til þess að þú uppfyllir óskir 
biðjenda, lát þá biðja um það, 
sem þér er velþóknanlegt. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr fyrra bréfi heilags Páls postnla til Korintumanna, 10, 6-13. 



pRATRES: Non simus con- 
cupiscéntes malórum, 
sicut et illi concupiérunt. 
Neque idolólatræ efficiámi- 
ni, sicut quidam ex ipsis: 
quemádmodum scriptum 
est : Sedit pópulus manducá- 
re et bíbere, et surrexérunt 
lúdere. Neque fornicémur, 
sicut quidam ex ipsis forni- 



TDræður: Ekki séum vér 
sólgnir í það, sem illt er, 
eins og þeir J) voru sólgnir í það. 
Og verðið ekki heldur skurð- 
goðadýrkendur, eins og nokkrir 
þeirra, eins og ritað er: Lýður- 
inn settist niður til að eta og 
drekka, og þeir stóðu upp til að 
skemmta sér 2) . Drýgjum ekki 
heldur hórdóm, eins og nokkrir 



1) þ. e. Gyðingarnir í eyðimörkinni. 

2) þ. e. færa gullkálfinum fórnir. 



50 



PROPRIUM DE TEMPORE 



cáti sunt, et cecidérunt una 
die vigínti tria míllia. Neque 
tentémus Christum, sicut 
quidam eórum tentavérunt, 
et a serpéntibus periérunt. 
Neque murmuravéritis, si- 
cut quidam eórum murmu- 
ravérunt, et periérunt ab ex- 
terminatóre. Hæc autem óm- 
nia in fígúra contingébant 
illis: scripta sunt autem ad 
correptiónem nostram, in 
quos fínes sæculórurn deve- 
nérunt. Itaque qui se exísti- 
mat stare, vídeat ne cadat. 
Tentátio vos non apprehén- 
dat, nisi humána: fídélis au- 
tem Deus est, qui non patié- 
tur vos tentári supra id, quod 
potéstis, sed f áciet étiam cum 
tentatióne provéntum, ut 
possítis sustinére. 

Graduale. Dómine, Dó- 
minus noster, quam admirá- 
bile est nomen tuum in uni- 
vérsa terra! V. Quóniam ele- 
váta est magnifícéntia tua 
super cælos. 

Allelúja, allelúja. ý. Eripe 
me de inimícis meis, Deus 
meus: et ab insurgéntibus in 
me líbera me. Allelúja. 



þeirra drýgðu hórdóm, og tutt- 
ugu og þrjár þúsundir féllu á 
einum degi. Freistum ekki 
heldur Drottins (Krists), eins og 
nokkrir þeirra freistuðu hans 
og biðu bana af höggormum. 
Möglið ekki heldur, eins og 
nokkrir þeirra mögluðu og fór- 
ust fyrir eyðandanum. En allt 
þetta kom yfir þá sem f yrirboði, 
og það er ritað til viðvörunar 
oss, sem endir aldanna er kom- 
inn til j) . Því gæti sá, er hyggst 
standa, vel að sér, að hann f alli 
ekki. Yfír yður hefur ekki kom- 
ið nema mannleg freisting, en 
Guð er trúr, sem ekki mun 
leyfa, að þér freistist yfír megn 
fram, heldur mun hann ásamt 
freistingunni einnig sjá um, að 
þér komizt út úr henni og fáið 
staðizt. 

Þrepsöngur. Sálm .8,2, Drott- 
inn, Herra vor, hve dásamlegt 
er nafn þitt um alla jörðina, % 
því að hátign þín er hafín yfír 
himnana. 

Allelúja, allelúja. Sálm 38, 2. 
V'. Frelsa mig frá óvinum mín- 
um, Guð minn, vernda mig 
fyrir þeim, sem á mig ráðast. 
Allelúja. 



1) þ.e. tímabilið, þegar það rætist, 



sein fyrirboðað var. 



NÍUNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



51 



Guð8pjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 19, 41-47. 



Tn illo témpore: Cum ap- 
*~ propinquáret Jesus Jerú- 
salem, videns civitátem, fle- 
vit super illam, dicens: Quia 
si cognovísses et tu, et qui- 
dem in hac die tua, quæ ad 
pacem tibi, nunc autem ab- 
scóndita sunt ab óculis tuis. 
Quia vénient dies in te: et 
circúmdabunt te inimíci tui 
vallo, et circúmdabunt te : et 
coangustábunt te úndique: 
et ad terram prostérnent te, 
et fílios tuos, qui in te sunt, 
et non relínquent in te lápi- 
dem super lápidem: eo quod 
non cognóveris tempus visi- 
tatiónis tuæ. Et ingréssus in 
templum, cœpit ejícere ven- 
déntes in illo et eméntes, di- 
cens illis: Scriptum est: 
Quia domus mea domus 
oratiónis est. Vos autem fe- 
cístis illam spelúncam latró- 
num. Et erat docens quotí- 
die in templo. - Credo. 

Offertorium. J u s t ít i æ 
Dómini rectæ, lætificántes 
corda, et judícia ejus dulció- 
ra super mel et f avum : nam 
et servus tuus custódit ea. 



A þeim tíma, er Jesús kom 
nær og sá borgina (Jerús- 
alem), grét hann yfir henni og 
mælti: Ef einnig þú hefðir á 
þessum degi vitað, hvað er þér 
til friðar, en nú er það hulið 
sjónum þínum.Því að þeir dag- 
ar munu koma yfir þig, að ó- 
vinir þínir munu gjöra her- 
virki um þig og setjast um þig 
og þröngva þér á alla vegu ; og 
þeir munu leggja þig að velli 
og börn þín, sem í þér eru, og 
ekki skilja eftir stein yfir steini 
í þér, vegna þess, að þú þekktir 
ekki þinn vitjunartíma. Og hann 
gekk inn í helgidóminn og tók 
að reka út þá, er voru að selja, 
og sagði við þá: Ritað er: Og 
hús mitt á að vera bænahús; 
en þér hafið gjört það að ræn- 
ingjabæli. Og daglega var hann 
að kenna í helgidóminum. 
Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 18, 9- 
12. Fyrirmæli Drottins eru rétt, 
gleðja hjartað, og ákvæði hans 
eru sætari en hunang og hun- 
angsseimur, og þjónn þinn 
varðveitir þau. 



52 



PROPRIUM DE TEMPORE 



Secreta. Concéde nobis, 
quæsumus, Dómine, hæc 
digne frequentáre mystéria: 
quia, quóties hujus hóstiæ 
commemorátio celebrátur, 
opus nostræ redemptiónis 
exercétur. Per Dóminum 
nostrum . . . 
Prefatía heilagrar Prenningar, 

Communio. Qui mandú- 
cat meam carnem et bibit 
meum sánguinem, in me 
manet et ego in eo, dicit Dó- 
minus. 

Postcommunio. Tui no- 
bis, quæsumus, Dómine, 
commúnio sacraménti, et 
purificatiónem cónferat, et 
tríbuat unitátem. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn, veit oss að taka iðu- 
lega með virðingu þátt í þess- 
um leyndardómum, því að svo 
oft, sem þessi minningarfórn 
er f ærð, gjörist verk endurlausn- 
ar vorrar. Fyrir Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuver8. Jóh. 6, 57. 
Sá, sem etur hold mitt og drekk- 
ur blóð mitt, er í mér og ég í 
honum (segir Drottinn). 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, megi þátttaka 
vor í sakramenti þínu hreinsa 
oss og færa oss einingu. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



TIUNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVITASUNNU 



Introitus. Cum clamárem 
ad Dóminum, exaudívit vo- 
cem meam, ab his, qui ap- 
propínquant mihi: et humi- 
liávit eos, qui est ante sæcu- 
la et manet in ætérnum: ja- 
cta cogitátum tuum in Dó- 
mino, et ipse te enútriet. Ps. 
Exáudi, Deus, oratiónem 
meam, et ne despéxeris de- 
precatiónem meam: intén- 
de mihi et exáudi me. v. 
Glória Patri . . . 



Inngönguvers. Sálm. 34, 17, 
18, 20 og 2 3. Ég mun hrópa til 
Drottins, og hann rriun bjarga 
mér frá þeim, sem ráðast gegn 
mér; hann mun auðmýkja þá, 
hann, sem er frá eilífð til eilífð- 
ar; varpa áhyggjum þínum upp 
á Drottin, og hann mun sjá fyrir 
þér. Sálm. 34, 2. Guð, hlýð á 
bæn mína, f'el þig ekki fyrir 
grátbeiðni minni, gef mér gaum 
og svara mér. y. Dýrð sé Föð- 
urnum . . . 



TÍUNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



53 



Oratio. Deus, qui omni- 
poténtiam tuam parcéndo 
máxime et miserándo mani- 
féstas: multíplica super nos 
misericórdiam tuam;ut, ad 
tua promíssa curréntes, cæ- 
léstium bonórum fácias esse 
consórtes. Per Dóminum 
nostrum . . . 

Pistill. 

Kafli úr fyrra bréfi heilags Páls postula til Korintumanna. 12, 2-1 1 

pRATRES: Scitis, quóniam, 
cum gentes essétis, ad 
simulácra muta prout duce- 
bámini eúntes. Ideo notum 
vobis fácio, quod nemo in 



Kollekta. Guð, þú, sem opin- 
berar almætti þitt helzt með 
því að þyrma og miskunna, 
auðsýn oss miskunn þína í rík- 
ari mæli, svo að vér, sem kepp- 
um ef tir heitum þínum, megum 
verða hluttakendur í hinum 
himnesku gæðum. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



Spíritu Dei loquens, dicit 
anáthema Jesu. Et nemo po- 
test dícere, Dóminus Jesus, 
nisi in Spíritu Sancto. Divi- 
siónes vero gratiárum sunt, 
idem autem Spíritus. Et di- 
visiónes mini stratiónum 
sunt, idem autem Dóminus. 
Et divisiónes operatiónum 
sunt, idem vero Deus, qui 
operátur ómnia in ómnibus. 
Unicuique autem datur ma- 
nifestátio Spíritus ad utilitá- 
tem. Alii quidem per Spíri- 
tum datur sermo sapiéntiæ : 
álii autem sermo sciéntiæ 
secúndum eúndem Spíri- 
tum: álteri fides in eódem 



TDræður: Þér vitið, að þegar 
þér voruð heiðingjar, þá 
létuð þér leiða yður til mál- 
lausra skurðgoðanna rétt eins 
og verkast vildi. Fyrir því læt 
ég yður vita, að enginn, sem 
talar af Guðs Anda, segir: 
Bölvaður sé Jesús; og enginn 
getur sagt : Drottinn Jesús, nema 
af Heilögum Anda. Mismunur 
er á náðargáfum, en Andinn 
hinn sami; og mismunur er á 
embættum, en Drottinn hinn 
sami; og mismunur er á fram- 
kvæmdum, en Guð hinn sami, 
sem öllu kemur til leiðar í 
öllum. En opinberun Andans 
er gefin sérhverjum til þess, 
sem gagnlegt er. Því að einum 
veitist fyrir Andann að mæla 
af speki, en öðrum að mæla 
af þekkingu, samkvæmt sama 
Anda ; öðrum trú í hinum sama 



54 



PROPRIUM DE TEMPORE 



Spíritu: álii grátia sanitátum 
in uno Spíritu: álii operátio 
virtútum, álii prophetía, álii 
discrétio spirítuum, álii gé- 
neralinguárum,álii interpre- 
tátio sermónum. Hæc au- 
tem ómnia operátur unus 
atque idem Spíritus, dívidens 
síngulis, prout vult. 

Graduale. Custódi me, 
Dómine, ut pupíllam óculi: 
sub umbra alárum tuárum 
prótege me. De vultu tuo 
judícium meum pródeat: 
óculi tui vídeant æquitátem. 

Allelúja, allelúja. ý. Te 
decet hymnus, Deus, in 
Sion: et tibi reddétur votum 
in Jerúsalem. Allelúja. 



Anda; öðrum lækningagáfur í 
einum og sama Anda; öðrum 
framkvæmdir kraftaverka; öðr- 
um spámannleg gáfa; öðrum 
greining anda; öðrum tungu- 
talsgáfa; en öðrum útlegging 
tungna. En öllu þessu kemur 
til leiðar eini og sami Andinn, 
sem úthlutar hverjum einum 
út af fyrir sig eftir vild sinni. 

Þrepsöngur. Sálm. 16, 8 og 
2. Varðveit mig sem sjáaldur 
augans, fel mig í skugga vængja 
þinna. ý. Lát rétt minn út ganga 
frá augliti þínu, augu þín sjá 
það, sem rétt er. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 64, 
2. Þér, Guð, ber lofsöngur í 
Síon, og við þig sé heitið efnt 
(í Jerúsalem). Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 18, 9-14. 



Tn illo témpore: Dixit Jesus 
ad quosdam, qui in se 
confidébant tamquam justi 
et aspernabántur céteros, pa- 
rábolam istam: Duo hómi- 
nes ascendérunt in templum, 
ut orárent: unus pharisæus, 
et alter publicánus. Phari- 
sæus stans, hæc apud se orá- 
bat: Deus, grátias ago tibi, 
quia non sum sicut céteri 



A þeim tíma mælti Jesús til 
nokkurra, sem treystu 
sjálfum sér, að þeir væru rétt- 
látir, og fyrirlitu aðra, þessa 
dæmisögu: Tveir menn gengu 
upp í helgidóminn til að biðjast 
fyrir; annar var Farísei og hinn 
tollheimtumaður. Faríseinn 
stóð og baðst þannig f yrir með 
sjálfum sér: Guð, ég þakka þér, 
að ég er ekki eins og aðrir menn : 



TÍUNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



55 



hóminum: raptóres, injústi, 
adúlteri: velut étiamhic pu- 
blicánus. Jejúno bis in sáb- 
bato: décimas do ómnium, 
quæ possídeo. Et publicánus 
a longe stans nolébat nec 
óculos ad cælum leváre: sed 
percutiébat pectus f suum, di- 
cens: Deus, propítius esto 
mihi peccatóri. Dico vobis: 
descéndit hic justiflcátus in 
domum suam ab illo: quia 
omnis qui se exáltat, humi- 
liábitur: et qui se humíliat, 
exaltábitur. - Credo. 

Offertorium. Ad te, Dó- 

mine, levávi |ánimam me- 
am: Deus meus, in te con- 
f ído, non erubéscam : neque 
irrídeant me inimíci mei: 
étenim univérsi, qui te ex- 
spéctant, non confundén- 
tur. 

Secreta. Tibi, Dómine, sa- 
crifícia dicáta reddántur: 
quæ sic ad honórem nómi- 
nis tui deferénda tribuísti, ut 
éadem remédia fíeri nostra 
præstáres. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Acceptábis 
sacrifícium justítiæ, oblatió- 



ræningjar, ranglætismenn, hór- 
karlar eða þá eins og þessi toll- 
heimtumaður. Ég fasta tvisvar 
í viku og geld tíund af öllu, sem 
ég eignast. En tollheimtumaður- 
inn stóð langt frá og vildi ekki 
einu sinni hefja augu sin til 
himins,heldur barði sér á brjóst 
og sagði: Guð, vertu mér synd- 
ugum liknsamur. Ég segi yður : 
Þessi maður för réttlættur heim 
til sin, en hinn ekki, þvi að 
sérhver, sem upphefur sjálfan 
sig, mun niðurlægjast, en sá, 
sem niðurlægir sjálfan sig, mun 
upphafinn verða. - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 24, 1- 
3. Til þin, Drottinn, hef ég sál 
mina, Guð minn, á þig set ég 
traust mitt, lát mig hvorki þurfa 
að f yrirverða mig né óvini mina 
draga dár að mér,þvi að enginn, 
sem festir von sina á þig, mun 
forsmán hljóta. 

Lágabæn. Drottinn, helgist 
þér þessar förnargjafir, sem þú 
hefur veitt oss að bera fram, 
nafni þinu til heiðurs, þannig, 
að þær mættu verða oss að 
læknisdómi. Fyrir Drottin 
vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Sálm. 30, 
21. Þú munt hafa þóknun á 



56 



PROPRIUM DE TEMPORE 



nes et holocáusta, super al- 
táre tuum, Dómine. 

Postcominunio. Quæsu- 
mus, Dómine, Deus noster: 
ut, quos divínis reparáre non 
désinis sacraméntis, tuis non 
destítuas benígnus auxíliis. 
Per Dóminum nostrum . . . 



réttum fórnum, á brennifórn 
og alfórn á altari þínu, Drottinn. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, Guð vor, að 
af miskunnsemi þinni sviptir 
þú ekki hjálp þinni þá, sem þú 
lætur ekki af að endurnýja með 
guðlegum sakramentum. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



ELLEFTI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Deus in loco 
sancto suo: Deus qui inha- 
bitáre facit unánimes in do- 
mo: ipse dabit virtútem et 
fortitúdinem plebi suæ. Ps. 
Exsúrgat Deus, et dissipéntur 
inimíci ejus: et fúgiant, qui 
odérunt eum, a fácie ejus. V. 
Glória Patri . . . 

Oratio. Omnípotens sem- 
pitérne Deus, qui, abundán- 
tia pietátis tuæ, et mérita 
súpplicum excédis et vota: 
effúnde super nos misericór- 
diam tuam; ut dimíttas quæ 
consciéntia métuit, et adjí- 
cias quod orátio non præsú- 
mit. Per Dóminum no- 
strum . . . 



Inngönguvers. Sálm. 67, 6-7 
og 36. Guð er í sínum heilaga 
bústað. Guð býr hinum ein- 
mana dvalarstað, hann veitir 
lýðnum mátt og megin. Sálm. 
67, 2. Guð rís upp, óvinir hans 
tvístrast, og hatursmenn hans 
flýja fyrir augliti hans. 'f. Dýrð 
sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi eilífi 
Guð, þú, sem af gnægð föður- 
elsku þinnar veitir þeim, er 
biðja til þín með auðmýkt, 
meira en þeir verðskulda eða 
biðja um, úthell yfir oss misk- 
unn þinni, svo að þú nemir 
burt það, sem hrjáir samvizk- 
una, og veitir þar að auki það, 
sem vér áræðum ekki að biðja 
um. Fyrir Drottin vorn . . . 



ELLEFTI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



57 



Pistill. 

Kafli úr fyrra bréfi heilags Páls postula til Korintumanna. 15, 1-10. 

pRATRES: Notum vobis fá- 
cio Evangélium, quod 
prædicávi vobis, quod et ac- 
cepístis, in quo et statis, per 
quod et salvámini: qua ra- 
tióne prædicáverim vobis, si 
tenétis, nisi frustra credidí- 
stis. Trádidi enim vobis in 
primis, quod et accépi : quó- 
niam Christus mórtuus est 
pro peccátis nostris secún- 
dum Scriptúras: et quia se- 
púltus est, et quia resurréxit 
tértia die secúndum Scrip- 
túras: et quia visus est Ce- 
phæ, et post hoc úndecim. 
Deínde visus est plus quam 
quingéntis frátribus simul, 
ex quibus multi manent us- 
que adhuc, quidam autem 
dormiérunt. Deínde visus est 
Jacóbo, deínde Apóstolis 
ómnibus: novíssime autem 
ómnium tanquam abortívo, 
visus est et mihi. Ego enim 
sum mínimus Apostolórum, 
qui non sum dignus vocári 
Apóstolus, quóniam perse- 
cútus sum Ecclésiam Dei. 
Grátia autem Dei sum id 



TDræður: Ég minni yður á 
fagnaðarerindið, sem ég 
boðaði yður, sem þér og veittuð 
viðtöku, sem þér einnig standið 
stöðugir í, sem þér og verðið 
hólpnir fyrir, ef þér haldið fast 
við það, eins og ég hef boðað 
yður það, nema svo skyldi vera, 
að þér hafið ófyrirsynju trúna 
tekið. Því að það boðaði ég 
yður fyrst og fremst, sem ég 
einnig hef meðtekið, að Kristur 
dó vegna synda vorra, sam- 
kvæmt Ritningunum, og að 
hann var grafinn, og að hann 
er upprisinn á þriðja degi, sam- 
kvæmt Ritningunum, og að 
hann birtist Kefasi x \ síðan þeim 
tólf ; síðan birtist hann meira en 
fimm hundruð bræðrum í einu, 
sem flestir eru á lífi allt til þessa, 
en nokkrir eru sofnaðir. Síðan 
birtist hann Jakobi, því næst 
postulunum öllum. En síðast 
allra birtist hann einnig mér 
eins og ótímaburði, því að ég 
er síztur postulanna og er ekki 
þess verður að kallast postuli, 
vegna þess að ég ofsótti kirkju 
Guðs. En af Guðs náð er ég 
quod sum, et grátia ejus in j það, sem ég er, og náð hans 



1) þ.e. Pétri. 



58 



PROPRIUM DE TEMPORE 



me vácua non fuit. 

Graduale. In Deo sperá- 
vit cor meum, et adjútus 
sum: et reflóruit caro mea, 
et ex voluntáte mea confité- 
bor illi. ý. Ad te, Dómine, 
clamávi: Deus meus, ne sí- 
leas, ne discédas a me. 

Allelúja, allelúja. y. Ex- 
sultáte Deo, adjutóri nostro, 
jubiláte Deo Jacob: súmite 
psalmum jucúndum cum 
cíthara. Allelúja. 



við mig hefur ekki orðið til 
ónýtis. 

Þrepsöngur. Sálm. 27 1 7 og 
1. Guði treysti hjarta mitt, og 
ég hlaut hjálp; því fagnar hjarta 
mitt, og með ljóðum mínum 
lofa ég hann. ý. Til þín, Drott- 
inn, hrópa ég, þú, bjarg mitt, 
ver eigi hljóður gagnvart mér. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 80, 
2-3. ý. Fagnið Guði,hjálpara vor- 
um, lofsyngið Guði Jakobs með 
fagnaðarópum. Hefjið lofsöng, 
og knýið hinar hugljúfu hörp- 
ur. Allelúja. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Markúsargudspjalls. 7,31-37. 



Tn illo témpore: Exiens Je- 
sus de fínibus Tyri, venit 
per Sidónem ad mare Gali- 
lææ, inter médios fines De- 
capóleos. Et addúcunt ei sur- 
dum et mutum, et depreca- 
bántur eum, ut impónat illi 
manum. Et apprehéndens 
eum de turba seórsum, mi- 
sit dígitos suos in aurículas 
ejus: et éxspuens, tétigit lin- 
guam ejus: et suspíciens in 
cælum, ingémuit, et ait illi: 
Ephphetha, quod est adape- 
ríre. Et statim apértæ sunt 
aures ejus, et solútum est 



A þeim tíma för Jesús burt 
frá Týrusarbyggðum og f ór 
um Sídon til Galíleuvatns, um 
miðjar Dekapólisbyggðir. Og 
þeir færa honum mann, dauf an 
og málhaltan, og þeir biðja 
hann að leggja hönd sína yfir 
hann. Og haiin vék honum af- 
síðis frá mannf jöldanum, stakk 
fingrum sínum í eyru honum 
og vætti tungu hans með munn- 
vatni sínu. Og hann leit upp til 
himins, andvarpaði og segir við 
hann: Effata. Það er: opnist þú. 
Og eyruhans opnuðust, og haft 
tungu hans losnaði, og hann 



ELLEFTI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



59 



vínculum linguæ ejus, et lo- 
quebátur recte. Et præcépit 
illis, ne cui dícerent. Quanto 
autem eis præcipiébat, tanto 
magis plus prædicábant : et 
eo ámplius admirabántur, 
dicéntes: Bene ómnia fecit: 
et surdos fecit audíre et mu- 
tos loqui. - Credo. 

Offertorium. Exaltábo te, 
Dómine, quóniam suscepísti 
me, nec delectásti inimícos 
meos super me: Dómine, 
clamávi ad te, et sanásti me. 

Secreta. Réspice, Dómi- 
ne, quæsumus, nostram pro- 
pítius servitútem: ut, quod 
offérimus, sit tibi munus ac- 
céptum, et sit nostræ fragili- 
tátis subsídium. Per Dómi- 
num nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar , 

Communio. Honóra Dó- 
minum de tua substántia, et 
de primítiis frugum tuárum : 
et implebúntur hórrea tua 
saturitáte, et vino torculária 
redundábunt. 

Postcommunio. Sentiá- 
mus, quæsumus, Dómine, 
tui perceptióne sacraménti, 
subsídium mentis et córpo- 
ris: ut, in utróque salváti, 



talaði rétt. Og hann bannaði 
þeim að segja nokkrum frá því ; 
en því meir, sem hann bannaði 
þeim það, því meir báru þeir 
það út. Og þeir undruðust næsta 
mjög og sögðu: Allt hefur hann 
gjört vel, dauf a lætur hann heyra 
og mállausa mæla. - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 29, 2- 
3. Ég mun vegsama þig, Drott- 
inn, því að þú hefur upphafið 
mig og eigi látið óvini mína 
hlakka yfir mér. Drottinn, ég 
hrópaði til þín, og þú hefur 
læknað mig. 

Lágabæn. Drottinn, vér biðj- 
um þig, lít þú náðarsamlega á 
þjónustu vora, svo að fórn vor 
sé þér velþóknanleg og oss til 
stuðnings í breyskleika vorum. 
Fyrir Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Orðsku. 5, 
9-/0. TignaDrottin með eigum 
þínum og með frumgróða allrar 
uppskeru þinnar, þá munu 
hlöður þinar verða nægtafullar 
og vínberjalögurinn flóa út af 
vínlagarþróm þínum. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, lát oss fyrir 
meðtöku sakramentis þíns 
kenna hjálpar á sál og líkama, 
svo að þegar hvorttveggja er 



60 



PROPRIUM DE TEMPORE 



cæléstis remédii plenitúdine 
gloriémur. Per Dóminum 
nostrum . . . 



heilt orðið, megum vér fagna 
yfir gnægð þessa himneska 
læknisdóms. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



TÓLFTI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Deus, in adju- 
tórium meum inténde: Dó- 
mine, ad adjuvándum me 
festína: confundántur et re- 
vereántur inimíci mei, qui 
quærunt ánimam meam. Ps. 
Avertántur retrórsum et eru- 
béscant: qui cógitant mihi 
mala. Glória Patri . . . 

Oratio. Omnípotens et 
miséricors Deus, de cujus 
múnere venit, ut tibi a fidéli- 
bus tuis digne et laudabíliter 
serviátur: tríbue, quæsumus, 
nobis; ut ad promissiónes 
tuas sine offensióne currá- 
mus. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Pistill. 

Kafli úr siðara bréfi heilags Páls postula til Korintumanna. 3, 4-9. 

pRATRES: Fidúciam talem 
habémus per Christum 
adDeum: non quod suffici- 



Inngönguvers. Sálm. 69 , 2- 
3. Guð, lát þér þóknast að frelsa 
mig, skunda, Drottinn, mér til 
hjálpar. Lát þá verða til skamm- 
ar og hljóta kinnroða, er sitja 
um líf mitt. Sálm. 6p, 4. Lát þá 
hörfa undan með skömm, sem 
óska mér ógæfu. % Dýrð sé 
Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi og 
miskunnsami Guð, það er náð- 
argjöf þín, að þínir trúuðu þjóni 
þér verðuglega og lofsamlega; 
vér biðjum þig, veit oss, að vér 
sækjumst eftir f yrirheitum þín- 
um án þess að hrasa. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



éntes simus cogitáre áliquid 
a nobis, quasi ex nobis: sed 
sufficiéntia nostra ex Deo est : 
qui et idóneos nos fecit mi- 
nístros novi testaménti: non 



B' 



ræður : Þetta traust höfum 
vér til Guðs fyrir hinn 
Smurða. Ekki svo, að vér af sjálf- 
um oss séum hæfir til að kveða 
upp nokkurn úrskurð eins og 
af sjálfum oss, heldur er hæfi- 
leiki vor frá Guði, honum, sem 
og hefur gjört oss hæfa til að 



TÓLFTI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



61 



líttera, sed spíritu: líttera 
enim occídit, spíritus autem 
vivíficat. Quod si ministrátio 
mortis, lítteris deformáta in 
lapídibus, fuit in glória; ita 
ut non possent inténdere fí- 
lii Israel in fáciem Móysi, 
propter glóriam vultus ejus, 
quæ evacuátur: quómodo 
non magis ministrátio Spíri- 
tus erit in glória? Nam si 
ministrátio damnatiónis gló- 
ria est: multo magis abún- 
dat ministérium justítiæ in 
glória. 

Graduale. Benedícam Dó- 
minum in omni témpore: 
semper laus ejus in ore meo. 
y. In Dómino laudábitur áni- 
ma mea: áudiant mansuéti, 
et læténtur. 

Allelúja, allelúja. ý. Dó- 
mine, Deus salútis meæ, in 
die clamávi et nocte coram 
te. Allelúja. 



vera þjóna nýs sáttmála, ekki 
bókstafs, heldur anda; því að 
bókstafurinn deyðir, en andinn 
lífgar. En ef þjónusta dauðans, 
sem letruð var og höggvin á 
steina, kom fram í dýrð, svo 
að ísraelsmenn gátu ekki horft 
framan í Móse, vegna ljómans 
af ásýnd hans, sem var forgengi- 
leg, hversu miklu fremur mun 
þá þjónusta andans koma fram 
í dýrð? Því að ef þjónusta fyrir- 
dæmingarinnar var dýrleg, þá 
er þjónusta réttlætisins ennþá 
miklu auðugri að dýrð. 

Þrepsöngur. Sálm. 33, 2-3. 
Ég mun vegsama Drottin alla 
tíma; ætíð sé lof hans mér í 
munni. y. Sál mín hrósar sér 
af Drottni, hinir lítillátu heyri 
það og fagni. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 8j, 
2. ý. Drottinn, Guð (hjálpræðis 
míns), ég kalla um daga, um 
nætur kveina ég frammi fyrir 
þér. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasargudspjalls. 10, 23-37. 



Tn illo témpore: Dixit Je- 
*~ sus discípulis suis: Beáti 
óculi, qui vident quæ vos vi- 
détis. Dico enim vobis, quod 
multi prophétæ et reges vo- 



A þeim tíma mælti Jesús til 
lærisveina sinna: Sæl eru 
þau augu, er sjá það, sem þér 
sjáið. Því að ég segi yður, að 
margir spámenn og konungar 



62 PROPRIUM 



luérunt vidére quæ vos vidé- 
tis, et non vidérunt : et audí- 
re quæ audítis, et non audié- 
runt. Et ecce, quidam legis- 
perítus surréxit, tentans il- 
lum, et dicens: Magíster, 
quid faciéndo vitam ætér- 
nam possidébo? At ille dixit 
adeum: In lege quid scrip- 
tum est? quómodo legis? II- 
le respóndens, dixit: Díliges 
Dóminum, Deum tuum, ex 
toto corde tuo, et ex tota 
ánima tua, et ex ómnibus 
víribus tuis, et ex omni 
mente tua: et próximum 
tuum sicut teípsum. Dixít- 
que illi: Recte respondísti: 
hoc fac, et vives. Ille autem 
volens justificáre seípsum, 
dixit ad Jesum: Et quis est 
meus próximus? Suscípiens 
autem Jesus, dixit: Homo 
quidam descendébat ab Je- 
rúsalem in Jéricho, et ínci- 
dit in latrónes, qui étiam de- 
spoliavérunt eum: et plagis 
impósitis abiérunt, semivívo 
relícto. Accidit autem, ut sa- 
cérdos quidam descénderet 
eádem via: et viso illo præ- 
terívit. Simíliter et levíta, 
cum esset secus locum et vi- 
déret eum, pertránsiit. Sa- 
maritánus autem quidam 



DE TEMPORE 



hafa viljað sjá það, sem þér 
sjáið, og sáu það ekki, og heyra 
það, sem þér heyrið, og heyrðu 
það ekki. Og sjá, lögvitringur 
nokkur stóð upp til að freista 
hans og mælti: Meistari, hvað 
á ég að gjöra, til þess að eignast 
eilíft líf? En hann sagði við 
hann: Hvað er skrifað í lög- 
málinu? Hvernig lest þú þar? 
Hann svaraði og sagði: Elska 
skalt þú Drottin, Guð þinn, af 
öllu hjarta þínu og af allri sálu 
þinni og af öllum mætti þínum 
og af öllum huga þínum, og 
náunga þinn eins og sjálfan þig. 
En hann sagði við hann: Þú 
svaraðir rétt; gjör þú þetta, og 
þú munt lif a. En þar sem hann 
vildi réttlæta sjálfan sig, sagði 
hann við Jesúm; Hver er þá 
náungi minn? Jesús svaraði og 
sagði: Maður nokkur ferðaðist 
frá Jerúsalem niður til Jeríkó 
og féll í hendur ræningjum, 
sem flettu hann klæðum og 
börðu hann og f óru síðan burt 
og skildu hann ef tir hálfdauðan. 
En af hendingu fór prestur nokk- 
ur niður veg þennan, og er 
hann sá hann, vék hann úr 
vegi og gekk fram hjá. Sömu- 
leiðis kom og Levíti þar að og 
sá hann, en vék einnig úr vegi 
og gekk fram hjá. En Samverji 



TÓLFTI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



63 



nokkur, er var á ferð, kom að 
honum, og er hann sá hann, 
kenndi hann í brjósti um hann; 
og hann gekk til hans og batt 
um sár hans og hellti í þau olíu 
og víni; og hann setti hann upp 
á sinn eigin eyk og flutti hann 
til gistihúss og bar umhyggju 
fyrir honum. Og daginn eftir 
tók hann upp tvo denara og 
fékk gestgjafanum og mælti: Al 
þú önn fyrir honum, og það, 
sem þú kostar meiru til, skal 
ég endurgjalda þér, þegar ég 
kem aftur.J Hver af þessum 
þremur sýnist þér hafa reynzt 
náungi manninum, sem féll í 
hendur ræningjunum?En hann 
mælti: Sá, sem miskunnarverk- 
ið gjörði á honum. Og Jesús 
sagði við hann: Far þú og gjör þú slíkt hið sama. - Credo. 



iterfáciens, venit secus eum: 
et videns eum, misericórdia 
motus est. Et apprópians, al- 
ligávit vúlnera ejus, infún- 
dens óleum et vinum: et im- 
pónens illum in juméntum 
suum, duxit in stábulum, et 
curam ejus egit. Et áltera die 
prótulit duos denários et de- 
dit stabulário, et ait : Curam 
illíus habe : et quodcúmque 
supererogáveris, ego cum re- 
díero, reddam tibi. Quis ho- 
rum trium vidétur tibi próxi- 
mus fuísse illi, qui íncidit in 
latrónes? At ille dixit: Qui 
fecit misericórdiam in illum. 
Et ait illi Jesus: Vade, et tu 
fac simíliter. - Credo. 



Offertorium. Precátus est 
Móyses in conspéctu Dómi- 
ni, Dei sui, et dixit: Quare, 
Dómine, irásceris in pópulo 
tuo? Parce iræ ánimæ tuæ: 
meménto Abraham, Isaac et 
Jacob, quibus jurásti dare 
terram fluéntem lac et mel. 
Et placátus factus est Dómi- 
nus de malignitáte, quam 
dixit fácere pópulo suo. 



Fórnunarvers. Sbr. 2. Mós. 
32, ii, 13 og 14. Móse grátbað 
Drottin, Guð sinn, og sagði : Hví 
skal, Drottinn, reiði þín upp- 
tendrast í gegn fólki þínu? Snú 
þér frá þinni brennandi reiði. 
Minnztu Abrahams, ísaks og 
Jakobs, sem þú hefursvarið að 
gefa landið, sem flýtur í mjólk 
og hunangi. Og Drottinn blíð- 
kaðist og lét af því illa, sem 
hann haf ði hótað að gjöra fólki 
sínu. 



64 



PROPRIUM DE TEMPORE 



Secreta. Hóstias, quæsu- 
mus, Dómine, propítius in- 
ténde, quas sacris altáribus 
exhibémus: ut, nobis indul- 
géntiam largiéndo, tuo nó- 
mini dent honórem. Per Dó- 
minum nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. De fructu 
óperum tuórum, Dómine, 
satiábitur terra: ut edúcas 
panem de terra, et vinum 
lætíficet cor hóminis : ut ex- 
hílaret fáciem in óleo, et pa- 
nis cor hóminis confírmet. 



Po8tcommunio. Vivífícet 
nos, quæsumus, Dómine, 
hujus participátio sancta my- 
stérii: et páriter nobis expia- 
tiónem tríbuat et munímen. 
Per Dóminum nostrum . . . 



Lágabæn. Drottinn, vér biðj- 
um þig, lít náðarsamlega þær 
fórnargjafir, sem vér berumfram 
á heilögum ölturum þínum, svo 
að með þvi að ávinna oss fyrir- 
gefningu, verði þær nafni þínu 
til heiðurs. Fyrir Drottin vorn... 

sjá bls. 25. 

Kommúníuver8. Sálm. 103, 
1 3, og 14-15. Jörðin mettast af 
ávexti verka þinna, Drottinn, 
þar sem þú framleiðir brauð af 
jörðunni og vín, sem gleður 
hjarta mannsins, og olíu, sem 
gjörir andlitið ljómandi, og 
brauð, sem hressir hjarta 
mannsins. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, megi heilög 
hluttaka í þessum leyndardómi 
lífga oss og einnig veita oss 
vernd og uppgjöf syndanna. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



ÞRETTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Respice, Dómi- 
ne, in testaméntum tuum, et 
ánimas páuperum tuórum 
ne derelínquas in finem: ex- 
súrge, Dómine, et júdica cau- 
sam tuam, et ne obliviscáris 
voces quæréntium te. Ps. Ut 
quid, Deus, repulísti in fi- 
nem: irátus est furor tuus 



Inngönguvers. Sálm. 75, 20, 
19 og 23. Gef gætur, Drottinn, 
að sáttmála þínum, og gleym 
eigi um aldur lífi þinna voluðu. 
Rís upp, Drottinn, og ver mál- 
stað þinn. Gleym eigi ópum 
andstæðinga þinna. Sálm. 73 ,1. 
Hví hefur þú, Guð, vísað frá um 
eilífð, hví tendrast reiði þín 



ÞRETTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



65 



super oves páscuæ tuæ? ý. 
Glória Patri . . . 

Oratio. Omnipotens sem- 
pitérne Deus, da nobis fidei, 
speiet caritátis augméntum: 
et, ut mereámur ássequi 
quod promittis, fac nos amá- 
re quod præcipis. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



gegn sauðum haga þins? v. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi, eilífí 
Guð, auk i oss trú, von og 
kærleika, og lát oss elska það, 
sem þú fyrirskipar, til þess að 
vér verðskuldum að öðlast 
það, sem þú gefur fyrirheit um. 



Fyrir Drottin vorn . . . 
Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Galatamanna. 3, 16-22. 
Abrahæ dictæ 



|h ratres : 

sunt promissiónes, et 
sémini ejus. Non dicit: Et 
seminibus, quasi in multis; 
sed quasi in uno: Et sémini 
tuo, qui est Christus. Hoc 
autem dico : testaméntum 
confírmátum a Deo, quæ 
post quadringéntos et trigín- 
ta annos f acta est lex, non 
írritum facit ad evacuándam 
promissiónem. Nam si ex 
lege heréditas, jam non ex 
promissióne. Abrahæ autem 
per repromissiónem doná- 
vit Deus. Quid ígitur lex? 
Propter transgressiónes pó- 
sita est, donec veníret se- 
men, cui promiserat, ordiná- 
ta per Angelos in manu me- 
diatóris. Mediátor autem uní- 
us non est : Deus autem un- 
us est. Lex ergo advérsus 



13 ræður : Fyrirheitin voru gef- 
in Abraham og afkvæmi 
hans. Hann (Guð) segir ekki: 
og afkvæmum, eins og margir 
ættu i hlut, heldur: og afkvæmi 
þínu, eins og þegar um einn er 
að ræða, og það er Kristur. Með 
þessu vildi ég sagt hafa: sátt- 
mála, sem fyrirfram var stað- 
festur af Guði, getur lögmálið, 
sem kom fjögur hundruð og 
þrjátíu árum siðar, ekki ónýtt, 
svo að það felli fyrirheitið úr 
gildi. Sé þvi þá svo farið, að 
arfurinn fáist með lögmáli, þá 
fæst hann ekki framar með 
fyrirheiti, en Guð veitti Abra- 
ham náð sina með fyrirheiti. 
Hvað er þá lögmálið? Vegna 
afbrotanna var því bætt við, 
þangað til afkvæmið kæmi, 
sem fyrirheitið hljóðaði um. 
Fyrir umsýslan engla er það 



66 



PROPRIUM DE TEMPORE 



promíssa Dei? Absit, Si enim 
data esset lex, quæ posset 
vivificáre, vere ex lege esset 
justítia. Sed conclúsit Scrip- 
túra ómnia sub peccáto, ut 
promíssio ex fide Jesu Chri- 
sti darétur credéntibus. 



boðað fyrir hönd meðalgang- 
ara. En meðalgangara gjörist 
ekki þörf, þar sem einn á í 
hlut, en Guð er einn. Er þá lög- 
málið gegn fyrirheitum Guðs? 
Fjarri fer því. Því að ef það lög- 
mál hef ði verið gefið, sem hef ði 
getað lífgað, þá fengist réttlætið 
vissulega með lögmáli. En Ritningin hefur innilokað allt und- 
ir synd, til þess að fyrirheitið veitist fyrir trú á Jesúm Krist, 
þeim, sem trúa. 

Þrepsöngur. Sálm. 73, 20 og 
22. Gef gætur, Drottinn, að sátt- 
mála þinum, og gleym eigi um 
aldur lifi þinna voluðu. % Ris 
upp, Drottinn, og ver málstað 
þinn. Minnzt þú háðungar 
þeirrar, er þú sætir af þjónum 
þinum. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 89, 
1. % Drottinn, þú hefur gjörzt 
athvarf vort frá kyni til kyns. 
Allelúja. 
Guð8pjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 17, 11-19. 



Graduale. Réspice, Dómi- 
ne, in testaméntum tuum: 
et ánimas páuperum tuórum 
ne obliviscáris in finem. 
Exsúrge, Dómine, et júdica 
causam tuam: memor esto 
oppróbrii servórum tuórum. 

Allelúja, allelúja. jh Dó- 
mine, refúgium factus es no- 
bis a generatióne et progé- 
nie. Allelúja. 



Tn illo témpore: Dum iret 
Jesus in Jerúsalem, trans- 
íbat per médiam Samariam 
et Galilæam. Et cum ingre- 
derétur quoddam castéllum, 
occurrérunt ei decem viri 
leprósi, qui stetérunt a longe; 
et levavérunt vocem dicén- 
tes: Jesu præcéptor, miserére 



A þeim tíma, er Jesús var á 
ferðinni til Jerúsalem, fór 
hann um miðja Samaríu og 
Galileu. Og er hann kom inn i 
þorp nokkurt, mættu honum 
tiu menn likþráir, er stóðu 
langt frá. Og þeir hófu upp 
raust sina og sögðu: Jesús, 
meistari, miskunna þú oss. Og 



ÞRETTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 67 



nostri. Quos ut vidit, dixit: 
Ite, osténdite vos sacerdóti- 
bus. Et f actum est, dum irent, 
mundáti sunt. Unus autem 
ex illis, ut vidit quia mundá- 
tus est, regréssus est, cum 
magna voce magníficans De- 
um, et cécidit in fáciem an- 
te pedes ejus, grátias agens : 
et hic erat Samaritánus. Re- 
spóndens autem Jesus, di- 
xit: Nonne decem mundáti 
sunt? et novem ubi sunt? 
Non est invéntus, qui redíret 
et daret glóriam Deo, nisi 
hic alienígena. Et ait illi : Sur- 
ge, vade; quia fides tua te 
salvum fecit. - Credo. 

Off ertorium. In te sperá- 
vi, Dómine; dixi:Tu esDeus 
meus, in mánibus tuis tém- 
pora mea. 

Secreta. Propitiáre, Dó- 
mine, pópulo tuo, propitiáre 
munéribus: ut, hac oblatió- 
ne placátus, et indulgéntiam 
nobis tríbuas et postuláta 
concédas. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Panem de 
cælo dedísti nobis, Dómine, 
habéntem omne delecta- 



er hann leit þá, sagði hann við 
þá: Farið og sýnið yður prest- 
unum. Og svo bar við, er þeir 
föru, að þeir urðu hreinir. En 
einn af þeim sneri aftur, er 
hann sá, að hann var heill orð- 
inn, og lofaði Guð með hárri 
raustu og féll á ásjónu sína að 
fótum hans (Jesú) og þakkaði 
honum, og hann var Samverji. 
En Jesús svaraði og sagði : Urðu 
ekki þeir tíu hreinir: Hvar eru 
þeir níu? Voru engir, sem sneru 
aftur,til þess að gefa Guði dýrð- 
ina, nema þessi útlendingur? 
Og hann sagði við hann; Statt 
upp og far leiðar þinnar; trú 
þín hefur gjört þig heilan. 
Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 30, 13- 
16. Ég treysti þér, Drottinn, ég 
segi: Þú ert Guð minn, í þinni 
hendi eru örlög mín. 

Lágabæn. Drottinn, lít náð- 
arsamlega lýð þinn, lít náðar- 
samlega þessar gjafir; svo að 
þú veitir oss, sáttur vegna þess- 
arar fórnar, fyrirgefningu og 
bænheyrir oss. Fyrir Drottin 
vorn . . . 

sjá bls. 23. 

Kommúníuvers. Spek. Sál. 
16, 20. Drottinn, þú gafst oss 
brauð af himni (englafæðu), sem 



68 



PROPRIUM DE TEMPORE 



méntum et omnem sapórem 
suavitátis. 

Postcommunio. Sum- 
ptis, Dómine, cæléstibus sa- 
craméntis: ad redemptiónis 
ætérnæ, quæsumus, proficiá- 
mus augméntum. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



felur í sér alla unaðssemd og 
allt ljúffengi. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
vér höf um neytt hinna himn- 
esku leyndardóma og biðjum 
þig, að oss megi hlotnast að 
stuðla í ríkari mæli að eilífri 
endurlausn vorri. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



FJÓRTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Protector no- 
ster, áspice, Deus, et réspice 
in fáciem Christi tui: quia 
mélior est dies una in átriis 
tuis super míllia. Ps. Quam 
dilécta tabernácula tua, Dó- 
mine virtútum ! concupíscit, 
et déficit ánima mea in átria 
Dómini. Glória Patri . . . 



Oratio. Custódi, Dómine, 
quæsumus Ecclésiam tuam 
propitiatióne perpétua: et 
quia sine te lábitur humána 
mortálitas; tuis semper auxí- 
liis et abstrahátur a nóxiís et 
ad salutária dirigátur. Per 
Dóminum nostrum . . . 



Inngönguvers. Sálm. 83, 10- 
11. Guð, skjöldur vor, sjá og 
lít ásjónu þíns smurða 1 *, því að 
einn dagur í forgörðum þínum 
er betri en þúsund aðrir. Sálm. 
83, 2-3. Hversu yndislegir eru 
bústaðir þínir, Drottinn her- 
sveitanna. Sál mína langar til 
forgarða Drottins, já, hún ör- 
magnast af þrá. ý. Dýrð sé 
Föðurnum . . . 

Kollekta. Vér biðjum þig, 
Drottinn, varðveit kirkju þína 
fyrir stöðuga gæzku, og þar eð 
mannlegur vanmáttur örmagn- 
ast án þín, megi hjálp þín ávallt 
firra hana öllu skaðlegu og 
beina henni að því, sem heilla- 
vænlegt er. Fyrir Drottin vorn . . . 



1) æðsta prestsins. 



FJÓRTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 69 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Galatamanna. 5, 16-24. 



pRATRES: Spíritu ambuláte, 
*~ et desidéria carnis non 
perficiétis. Caro enim con- 
cupiscit advérsus spíritum, 
spíritus autem advérsus car- 
nem : hæc enim sibi ínvicem 
adversántur, ut non quæ- 
cúmque vultis, illa faciátis. 
Quod si spíritu ducímini, 
non estis sub lege. Manifésta 
sunt autem ópera carnis, quæ 
sunt fornicátio, immundítia, 
impudicítia, luxúria, idoló- 
rum sérvitus, venefícia, ini- 
micítiæ, contentiónes, æmu- 
latiónes, iræ, rixæ, dissen- 
siónes, sectæ, invídiæ, ho- 
micídia, ebrietátes, comes- 
satiónes, et his simília : quæ 
prædíco vobis, sicut prædíxi : 
quóniam, qui tália agunt, re- 
gnum Dei non consequén- 
tur. Fructus autem Spíritus 
est: cáritas, gáudium, pax, 
patiéntia, benígnitas, bóni- 
tas, longanímitas, mansue- 
túdo, fides, modéstia, conti- 
néntia, cástitas. Advérsus 
hujúsmodi non est lex. Qui 
autem sunt Christi, carnem 
suam crucifixérunt cum ví- 
tiis et concupiscéntiis. 



TDræður: Framgangið í and- 
anum, og þá munuð þér 
ekki fullnægja girnd holdsins. 
Því að holdið girnist gegn and- 
anum, og andinn gegn holdinu, 
því að þetta stendur hvort gegn 
öðru, svo að þér gjörið ekki 
það, sem þér vilduð. En ef 
þér leiðist af andanum, þá 
eruð þér ekki undir lögmál- 
inu. En holdsins verk eru 
augljós, og þau eru: frillulífi, 
óhreinleikur, saurlífi, óskírlífi, 
skurðgoðadýrkun, fjölkynngi, 
fjandskapur, deilur, afbrýðis- 
semi, reiði (rifrildi), tvídrægni, 
flokkadráttur, öfund (mann- 
dráp), ofdrykkja, svall og annað 
þessu líkt; og um það segi ég 
yður fyrir, eins og ég hef áður 
sagt fyrir, að þeir, sem slíkt 
gjöra, munu ekki erfa Guðsríki, 
En ávöxtur andans er: kærleik- 
ur, gleði, friður, þolinmæði, 
gæzka, góðvild, langlyndi, hóg- 
værð (trúmennska, hófsemi), 
bindindi, (hreinlífi); gegn slíku 
er ekkert lögmál. En þeir, sem 
eru Krists, hafa krossfest hold- 
ið með ástríðum þess og girnd- 
um. 



70 



PROPRIUM DE TEMPORE 



Graduale. Bonum est 
confídere in Dómino, quam 
confidere in hómine. V. Bo- 
num est speráre in Dómino, 
quam speráre in principibus. 

Allelúja, allelúja. Ve- 
nite, exsultémus Dómino, 
jubilémus Deo, salutári no- 
stro. Allelúja. 



Þrepsöngur. Sálm. iij, 8-9. 
Betra er að leita hælis hjá 
Drottni, en að treysta mönnum. 
% Betra er að leita hælis hjá 
Drottni, en að treysta höfðingj- 
um. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 94, 1. 
ý. Komið, f ögnum f yrir Drottni, 
látum gleðióp gjalla f yrir kletti 
hjálpræðis vors (fyrir Guði, 
hjálpræði voru). Allelúja. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusarguðspjalls. 6, 24-33. 



Tn illotémpore: Dixit Jesus 
discipulis suis: Nemo po- 
test duóbus dóminis servire: 
aut enim unum ódio habé- 
bit, et álterum diliget: aut 
unum sustinébit, et álterum 
contémnet. Non potéstis Deo 
servire et mammónæ. Ideo 
dico vobis, ne solliciti sitis 
ánimæ vestræ, quid mandu- 
cétis, neque córpori vestro, 
quid induámini. Nonne áni- 
ma plus est quam esca: et 
corpus plus quam vestimén- 
tum? Respicite volatilia cæ- 
li, quóniam non serunt ne- 
que metunt neque cóngre- 
gant in hórrea : et Pater vester 
cæléstis pascit illa. Nonne 
vos magis pluris estis illis? 



A þeim tima mælti Jesús til 
lærisveina sinna: Enginn 
getur þjónað tveimur herrum, 
þvi að annaðhvort mun hann 
hata annan og elska hinn, eða 
aðhyllast annan og litilsvirða 
hinn. Þér getið ekki þjónað 
Guði og mammoni. Þess vegna 
segi ég y ður : Verið ekki áhyggju- 
fullir um lif yðar, hvað þér 
eigið að eta, ekki heldur um 
likama yðar, hverju þér eigið 
að klæðast. Er ekki lifið meira 
en fæðan og likaminn meira 
en klæðnaðurinn? Litið til fugla 
himinsins, þeir sá ekki né upp- 
skera, og þeir safna ekki heldur 
i hlöður, og yðar himneski 
Faðir fæðir þá, eruð þér ekki 
miklu fremri en þeir? En hver 



FJÓRTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



71 



Quis autem vestrum cógi- 
tans potest adjícere ad statú- 
ram suam cúbitum unum? 
Et de vestiménto quid sollí- 
citi estis? Consideráte lília 
agri, quómodo crescunt : non 
labórant neque nent. Dico 
autem vobis, quóniam nec 
Sálomon in omni glória sua 
coopértus est sicut unum ex 
istis. Si autem fœnum agri, 
quod hódie est et cras in clí- 
banum míttitur, Deus sic ve- 
stit; quanto magis vos mó- 
dicæ fídei? Nolíte ergo sollí- 
citi esse, dicéntes: Quid 
manducábimus aut quid bi- 
bémus aut quo operiémur? 
Hæc enim ómnia gentes in- 
quírunt. Scit enim Pater ve- 
ster, quia his ómnibus indi- 
gétis. Quærite ergo primum 
regnum Dei et justítiam ejus : 
et hæc ómnia adjiciéntur vo- 
bis. - Credo. 

Offertorium. Immíttet 
Angelus Dómini in circúitu 
timéntium eum, et erípiet 
eos: gustáte et vidéte, quó- 
niam suávis est Dóminus. 

Secreta. Concéde nobis, 
Dómine, quæsumus, ut hæc 
hóstia salutáris et nostrórum 
fiat purgátio delictórum, et 



af yður getur með áhyggjum 
aukið einni alin við hæð sína? 
Og hví eruð þér áhyggjufullir 
um klæðnað? Gefið gaum að 
liljum vallarins, hversu þær 
vaxa; þær vinna ekki og þær 
spinna ekki heldur, en ég segi 
yður, að jafnvel Salómon í allri 
dýrð sinni var ekki svo búinn 
sem ein þeirra. Fyrst Guð nú 
skrýðir svo gras vallarins, sem 
í dag stendur, en á morgun 
verður í ofn kastað, skyldi hann 
þá ekki miklu fremur klæða 
yður, þér lítiltrúaðir? Segið því 
ekki áhyggjufullir : Hvað eigum 
vér að eta? eða: Hvað eigum 
vér að drekka? eða: Hverju 
eigum vér að klæðast? Því að 
eftir öllu þessu sækjast heið- 
ingjarnir. Og yðar himneski 
Faðir veit, að þér þarfnist alls 
þessa. En leitið fyrst ríkis hans 
(Guðs) og réttlætis hans, og þá 
mun allt þetta veitast yður að 
auki. - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 33, 8- 
9. Engill Drottins setur vörð 
kringum þá, er óttast hann, og 
frelsar þá. Kennið þess og sjáið, 
að Drottinn er góður. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn, veit, að þessi heilla- 
vænlega fórn hreinsi oss af 
misgjörðum vorum og sætti 



72 



PROPRIUM DE TEMPORE 



tuæ propitiátio potestátis. 
Per Dóminum nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Primum 
quærite regnum Dei, et óm- 
nia adjiciéntur vobis, dicit 
Dóminus. 

Po8tcommunio. Purífi- 
cent semper et múniant tua 
sacraménta nos, Deus : et ad 
perpétuæ ducant salvatiónis 
efféctum. Per Dóminum no- 
strum . . . 



oss við hátign þína. Fyrir Drott- 
invorn . . . 

Kommúníuvers. Matt. 6,33. 
Leitið fyrst ríkis hans (Guðs), 
segir Drottinn, og allt mun veit- 
ast yður að auki. 

Kommúníubæn. Guð, megi 
sakramenti þín ávallt hreinsa 
oss og styrkja og leiða oss til 
eilífrar sáluhjálpar. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



sjá bls. 25. 



FIMMTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Inclina, Dómi- 
ne, aurem tuam ad me, et 
exáudi me: salvum fac ser- 
vum tuum, Deus meus, spe- 
rántem in te: miserére mihi, 
Dómine, quóniam ad te cla- 
mávi tota die. Ps. Lætífíca 
ánimam servi tui : quia ad te, 
Dómine, ánimam meam le- 
vávi. V. Glória Patri . . . 

Oratio. Ecclésíam tuam, 
Dómine, miserátio continu- 
áta mundet et múniat: et 
quia sine te non potest salva 
consístere; tuo semper mú- 
nere gubernétur. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



Inngönguvers. Sálm. 85, 1 
°g 2 -3 • Hneig eyra þitt, Drott- 
inn, og bænheyr mig. Frelsa þú, 
Guð minn, þjón þinn, er treyst- 
ir þér. Ver mér náðugur, Drott- 
inn, því að þig ákalla ég lið- 
langan daginn. Sálm. #5, 4. Gleð 
þú sál þjóns þíns, því að til þín, 
Drottinn, hef ég sál mína. y. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Drottinn, megi 
ævarandi miskunn þín hreinsa 
og vernda kirkju þína, megi 
henni ávallt verða stjórnað af 
náð þinni, þar sem hún getur 
ekki þrífizt án þín. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



FIMMTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 73 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Galatamanna. 5, 23-26: 6,1-10. 



pRATRES: Si spíritu vívi- 
mus, spíritu et ambulé- 
mus. Non efficiámur inánis 
glóriæ cúpidi, ínvicem pro- 
vocántes, ínvicem invidén- 
tes. Fratres, et si præoccupá- 
tus fúerit homo in áliquo de- 
licto, vos, qui spirituáles 
estis, hujúsmodi instrúite in 
spíritu lenitátis, consíderans 
teípsum, ne et tu tentéris. 
Alter alterius ónera portáte, 
et sic adimplébitis legem 
Christi. Nam si quis exísti- 
mat se áliquid esse, cum ni- 
hil sit, ipse se sedúcit. Opus 
autem suum probet unus- 
quísque, et sic in semetípso 
tantum glóriam habébit, et 
non in áltero. Unusquisque 
enim onus suum portábit. 
Commúnicet autem is, qui 
catechizátur verbo, ei, qui 
se catechízat, in ómnibus 
bonis. Nolíte erráre: Deus 
non irridétur. Quæ enim se- 
mináverit homo, hæc et me- 
tet. Quóniam qui séminat 
in carne sua, de carne et me- 
tet corruptiónem : qui autem 
séminat in spíritu, de spíritu 
metet vitam ætérnam. Bo- 



TDræður: Ef vér lifum fyrir 
andann, þá framgöngum 
einnig í andanum. Verum ekki 
hégómagjarnir, svo að vér 
áreitum hver annan og öfund- 
um hver annan. Bræður, ef 
einhver misgjörð kann að 
henda mann, þá leiðréttið þér, 
sem andlegir eruð, þann mann 
með hógværðaranda, og haf 
gát á sjálfum þér, að þú freistist 
ekki líka. Berið hver annars 
byrðar, og uppfyllið þannig lög- 
mál Krists. Því að þykist nokkur 
vera nokkuð, þar sem hann þó 
er ekkert, þá dregur hann sjálf- 
an sig á tálar. En sérhver rann- 
saki verk sjálfs sín, og þá mun 
hann hafa hrósunarefni ein- 
ungis fyrir sjálfan sig, en ekki 
fyrir aðra; því að sérhver mun 
bera sína eigin byrði. En sá, sem 
uppfræðist í orðinu, veiti þeim, 
sem uppfræðir, hlutdeild með 
sér í öllum gæðum. Villist ekki, 
Guð lætur ekki að sér hæða; 
því að það, sem maður sáir, 
það mun hann og uppskera. 
Því að sá, sem sáir í hold sjálfs 
sín, mun af holdinu uppskera 
glötun; en sá, sem sáir í andann, 
mun af andanum uppskera 



74 



PROPRIUM DE TEMPORE 



num autem faciéntes, non 
deficiámus: témpore enim 
suo metémus, non deficién- 
tes. Ergo, dum tempus habé- 
mus, operémur bonum ad 
omnes, máxime autem ad 
domésticos fídei. 

Graduale. Bonum est 
confítéri Dómino: et psállere 
nómini tuo, Altíssime. ý. Ad 
annuntiándum mane mise- 
ricórdiam tuam, et veritá- 
tem tuam per noctem. 

Allelúja, allelúja. f. Quó- 
niam Deus magnus Dómi- 
nus, et Rex magnus super 
omnem terram. Allelúja. 



eilíft líf. En þreytumst ekki að 
gjöra það, sem gott er, þvi að 
á sínum tíma munum vér upp- 
skera, ef vér gugnum ekki. Þess 
vegna skulum vér gjöra öllum 
gott og einkum trúbræðrum 
vorum, eftir því, sem oss vinnst 
tími til. 

Þrepsöngur. Sálm. 91, 2-3. 
Gott er að vegsama Drottin og 
lofsyngja nafni þínu, þú hinn 
æðsti. ý.Til þess að boða misk- 
unn þína að morgni og trúfesti 
þína um nætur. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 94, 
3. y. Því að Drottinn er mikill 
Guð og mikill konungur yfir 
allri jörðunni. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 7, 11-16. 



Tn illo témpore: Ibat Jesus 
in civitátem, quæ vocátur 
Naim: et ibant cum eodiscí- 
puli ejus et turba copiósa. 
Cum autem appropinquáret 
portæ civitátis, ecce, defún- 
ctus efferebátur fílius únicus 
matris suæ: et hæc vídua 
erat : et turba civitátis multa 
cum illa. Quam cum vidís- 
set Dóminus, misericórdia 
motus super eam, dixit illi: 
Noli flere. Et accéssit et téti- 
git lóculum. (Hi autem, qui 



A þeim tíma fór Jesús til 
borgar, Nain að nafni; 
voru þá í ferð með honum 
lærisveinar hans og mikill 
mannfjöldi. En er hann nálg- 
aðist borgarhliðið, sjá, þá var 
borinn út dauður maður, einka- 
sonur móður sinnar, og hún 
var ekkja, og mikill fjöldi úr 
bænum var með henni. Og er 
Drottinn sá hana, kenndi hann 
í brjósti um hana og sagði við 
hana: Grát þú eigi. Og hann 
gekk að og snart líkbörurnar, 



FIMMTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 75 



portábant, stetérunt). Et ait: 
Adoléscens, tíbi dico, surge. 
Et resédit, qui erat mórtuus, 
et cœpit loqui. Et dedit illum 
matri suæ. Accépit autem 
omnes timor: et magnificá- 
bant Deum, dicéntes: Quia 
Prophéta magnus surréxit in 
nobis : et quia Deus visitávit 
plebem suam. Credo. 

Offertorium. Exspéctans 
exspectávi Dóminum, et re- 
spéxit me: et exaudívit de- 
precatiónem meam: et im- 
mísit in os meum cánticum 
novum, hymnum Deo no- 
stro. 

Secreta. Tua nos, Dómi- 
ne, sacraménta custódiant: 
et contra diabólicos semper 
tueántur incúrsus. Per Dó- 
minum nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Panis, quem 
ego dédero, caro mea est pro 
sæculi vita. 

Po8tcommunio. Mentes 
nostras et córpora possídeat, 
quæsumus, Dómine, doni 
cæléstis operátio: ut nonno- 
ster sensus in nobis, sed jú- 
giter ejus prævéniat efféctus. 
Per Dóminum nostrum . . . 



en þeir, sem báru, námu staðar. 
Og hann sagði : Ungi maður, ég 
segi þér, rís þú upp. Og settist 
þá upp sá, er dauður var, og tók 
að mæla; og hann gaf móður 
hans hann. En ótti greip alla; 
og vegsömuðu þeir Guð og 
sögðu: Spámaður mikill er ris- 
inn upp meðal vor, og: Guð 
hefur vitjað lýðs síns. - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 39, 2,3 
og 4. Ég hef vonað og vonað á 
Drottin, og hann laut niður að 
mér og heyrði óp mitt. Hann 
lagði mér ný ljóð í munn, lof- 
söng til Guðs vors. 

Lágabæn. Drottinn, megi 
sakramenti þín varðveita oss 
og vernda oss ávallt fyrir árás- 
um djöfulsins. Fyrir Drottin 
vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Jóh. 6, 32. 
Það brauð, sem ég mun gefa, 
er hold mitt, heiminum til lífs. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, megi áhrif 
hinnar himnesku gjafar gagn- 
taka sálir vorar og líkama, til 
þess að þau verði ávallt yfir- 
sterkari í oss, en ekki hneigðir 
vorar. Fyrir Drottin vorn . . . 



76 



PROPRÍUM DE TEMPORE 



SEXTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Miserére mihi, 
Dómine, quóniam adte cla- 
mávi tota die: quia tu, Dó- 
mine, suávis ac mitis es, et 
copiósus in misericórdia 
ómnibus invocántibus te. 
Ps. Inclína, Dómine, aurem 
tuam mihi, et exáudi me: 
quóniam inops, et pauper 
sum ego. V. Glória Patri . . . 

Oratio. Tua nos, quæsu- 
mus, Dómine, grátia semper 
et prævéniat et sequátur: ac 
bonis opéribus júgiter præ- 
stet esse inténtos. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



Inngönguvers. Sálm. 83, sog 
5. Ver mér náðugur, Drottinn, 
því að þig ákalla ég liðlangan 
daginn; því að þú, Drottinn, ert 
góður og líknsamur og fullur 
miskunnar við alla þá, sem á- 
kalla þig. Sálm. 83, 1. Hneig 
eyra þitt, Drottinn, og bænheyr 
mig, því að ég er volaður og 
aumur. ý. Dýrð sé Föðurnum... 

Kollekta. Drottinn, vér biðj- 
um þig, megi náð þín ávallt 
veitast oss fyrirfram og eftir á 
og láta oss ætíð kosta kapps 
um að gjöra góðverk. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Efesusmanna. 3, 13-21. 
I'ratres: Obsecro vos, ne 



A defíciátis in tribulatióni- 
bus meis pro vobis: quæ est 
glória vestra. Hujus rei grátia 
flecto génua mea ad Patrem 
Dómini nostri Jesu Christi, 
ex quo omnis patérnitas in 
cælis et in terra nominátur, 
ut det vobis secúndum diví- 
tias glóriæ suæ, virtúte cor- 
roborári per Spíritum ejus 
in interiórem hóminem, 
Christum habitáre per fidem 
in córdibus vestris: in cari- 
táte radicáti et fundáti, ut 



TDræður: Ég sárbið yður, að 
þér látið eigi hugfallast út 
af þrengingum mínum yðar 
vegna, en þær eru yður til veg- 
semdar. Þess vegna er það, að 
ég beygi kné mínfyrir Föðurn- 
um (Föður Drottins vors Jesú 
Krists), sem hvert faðerni fær 
nafn af á himni og jörðu, að 
hann gefi yður samkvæmt rík- 
dómi dýrðar sinnar að styrkjast 
fyrir Anda sinn, hinum innri 
manni til handa, til þess að 
Kristur megi fyrir trúna búa í 
hjörtum yðar, og þér verða rót- 



SEXTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



77 



possítis comprehéndere cum 
ómnibus sanctis, quæ sit 
latitúdo etlongitúdo et sublí- 
mitas et profúndum: scire 
étiam supereminéntem 
sciéntiæ caritátem Christi, ut 
impleámini in omnem ple- 
nitúdinem Dei. Ei autem, 
qui potens est ómnia fácere 
superabundánter, quam péti- 
mus aut intellígimus, secún- 
dum virtútem, quæ operátur 
in nobis: ipsi glória in Ecc- 
lésia et in Christo Jesu, in 
omnes generatiónes sæculi 
sæculórum. Amen. 

Graduale. Timébunt gen- 
tes nomen tuum, Dómine, et 
omnes reges terræ glóriam 
tuam. f. Quóniam ædificá- 
vit Dóminus Sion, et vidé- 
bitur in majestáte sua. 

Allelúja, allelúja. ý. Can- 
táte Dómino cánticum no- 
vum: quia mirabília fecit 
Dóminus. Allelúja. 



f'estir og grundvallaðir í kær- 
leika, svo að þér fáið, ásamt 
öllum heilögum, skilið, hver sé 
breiddin, lengdin, hæðin og 
dýptin, og komist að raun um 
kærleika Krists, sem yfirgnæfir 
þekkinguna, og náið að fyllast 
allri Guðs fyllingu. En honum, 
sem eftir þeim krafti, sem í oss 
verkar, megnar að gjöra lang- 
samlega fram yfir allt það, sem 
vér biðjum eða skynjum, hon- 
um sé dýrð í söfnuðinum og í 
Kristi Jesú um öll æviskeið, 
öld eftir öld. Amen. 

Þrepsöngur. Sálm. 101, 16- 
17. Heiðingjarnir munu óttast 
nafn þitt, Drottinn, og allir 
konungar jarðarinnar dýrð 
þína. ý. Því að Drottinn mun 
endurbyggja Síon og birtast í 
tign sinni. 

Allelúja, allelúja. Salm. 97, 
1. % Syngið Drottni nýjan söng, 
því að Drottinn hefur gjört dá- 
semdarverk. Allelúja. 



Guð8pjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 14, 



Tn illo témpore : Cum intrá- 
ret Jesus in domum cu- 
júsdam príncipis pharisæó- 
rum sábbato manducáre pa- 
nem, et ipsi observábant 



A þeim tíma kom Jesús á 
hvíldardegi í hús eins af 
höfðingjum Faríseanna til mál- 
tíðar, og þeir höfðu gætur á 
honum. Og sjá, frammi fyrir 



78 PROPRIUM 



eum. Et ecce, homo quidam 
hydrópicus erat ante illum. 
Et respóndens Jesus dixit ad 
legisperítos et pharisæos, di- 
cens: Si licet sábbato curáre? 
At illi tacuérunt. Ipse vero 
apprehénsum sanávit eum 
ac dimísit. Et respóndens ad 
illos, dixit: Cujus vestrum 
ásinus aut bos in púteum 
cadet, et non contínuo éx- 
trahet illum die sábbati? Et 
non póterant ad hæc respon- 
dére illi. Dicébat autem et ad 
invitátos parábolam, intén- 
dens, quómodo primos ac- 
cúbitus elígerent, dicens ad 
illos: Cum invitátus fúeris 
ad núptias, non discúmbas 
in primo loco, ne forte ho- 
norátior te sit invitátus ab 
illo, et véniens is, qui te et 
illum vocávit, dicat tibi: Da 
huic locum: et tunc incípias 
cum rubóre novíssimum lo- 
cum tenére. Sed cum vocá- 
tus fúeris, vade, recúmbe in 
novíssimo loco : ut, cum vé- 
nerit, qui te invitávit, dicat 
tibi: Amíce, ascénde supé- 
rius. Tunc erit tibi glória co- 
ram simul discumbéntibus: 
quia omnis, qui se exáltat, 
humiliábitur: et qui se hu- 
míliat, exaltábitur. - Credo. 



DE TEMPORE 



honum stóð maður nokkur 
vatnssjúkur. Og Jesús tók til 
máls ogtalaðitil lögvitringanna 
og Faríseanna og sagði: Er leyfi- 
legt að lækna á hvíldardegi (eða 
ekki?). En þeir þögðu. Og hann 
tók á honum og læknaði hann 
og lét hann burt fara. Og hann 
(svaraði og) sagði þeim: Nú fell- 
ur asni eða naut einhvers yðar 
í brunn, mun hann ekki jafn- 
skjótt draga það upp úr á hvíld- 
ardegi? Og þeir gátu engu svar- 
að til þessa. Og hann sagði 
þeim, er boðnir voru, líkingu, 
er hann tók eftir, hvernig þeir 
völdu sér hefðarsætin, og mælti 
til þeirra: Þegar þér er boðið af 
einhverjum til brúðkaups, þá 
set þig ekki i hefðarsæti, til þess 
að ekki fari svo,ef maður fremri 
þér að virðingu skyldi vera 
boðinn af honum, að sá komi, 
sem bauð þér og honum, og 
segi við þig: Gef þú þessum 
manni rúm, og verður þú þá 
með kinnroða að taka hið yzta 
sæti. Heldur far þú, er þér er 
boðið, og set þig i hið yzta sæti, 
svo að sá, sem bauð þér, segi 
við þig, þegar hann kemur: 
Vinur, flyt þig hærra upp. Mun 
þér þá virðing veitast frammi 
fyrir öllum þeim, er sitja til 
borðs með þér. Þvi að sérhver, 



SEXTÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



79 



sem upphefur sjálfan sig, mun niðurlægjast, og sá, sem nið- 
urlægir sjálfan sig, mun upphafinn verða. - Credo. 



Offertorium. Dómine, in 
auxílium meum réspice: 
confundántur et revereán- 
tur, qui quærunt ánimam 
meam, ut áuf erant eam : Dó- 
mine, in auxílium meum ré- 
spice. 

Secreta. Munda nos, quæ- 
sumus, Dómine, sacrifícii 
præséntis efféctu : et pérfíce 
miserátus in nobis; ut ejus 
mereámur esse partícipes. 
Per Dóminum nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 
Communio. D ó m i n e , 
memorábor justítiæ tuæ so- 
líus: Deus, docuísti me a ju- 
ventúte mea: et usque in se- 
néctam et sénium, Deus, ne 
derelínquas me. 

Postcommunio. Purífíca, 
quæsumus, Dómine, mentes 
nostras benígnus, et rénova 
cæléstibus sacraméntis : ut 
consequénter et córporum 
præsens páriter et futúrum 
capiámus auxílium. Per Dó- 
minum nostrum . . . 



Fórnunarvers. Sálm. 39, 14 
og 75. Skunda, Drottinn, mér til 
hjálpar. Lát þá verða til skamm- 
ar og hljóta kinnroða, alla þá, 
er sitja um líf mitt, til þess að 
svipta mig því; (skunda, Drott- 
inn, mér til hjálpar). 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn, hreinsa þú oss fyrir 
kraft þessarar fórnar, og kom 
miskunnsamlegr því til leiðar í 
oss, að vér verðs . uldum að fá 
hlutdeild í henni. Fyrir Drottin 
vorn . . . 

sjá bls. 23. 

Kommúníuvers. Sálm. 70, 
16-17 og 18. Drottinn, réttlæti 
þitt vil ég kunngjöra, einungis 
þitt. Guð, þú hefur kennt mér 
frá æsku, og yfírgef mig eigi, 
Guð, þegar ég er gamall orðinn 
og grár fyrir hærum. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, hreinsa náð- 
arsamlega sálir vorar og endur- 
nýja þær með hinum himnesku 
leyndardómum, svo að fyrir 
það öðlumst vér hjálp á líkama 
vorum nú og um ókomna tíð. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



80 



PROPRIUM DE TEMPORE 



SAUTJÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Justus es, Dó- 
mine, et rectum judícium 
tuum: fac cum servo tuo se- 
cúndum misericórdiam tu- 
am. J\ Beáti immaculáti in 
via: qui ámbulant in lege 
Dómini. i. Glória Patri . . . 



Oratio. Da, quæsumus, 
Dómine, pópulo tuo diabó- 
lica vitáre contágia : et te so- 
lum Deum pura mente sec- 
tári. Per Dóminum no- 
strum . . . 



Inngönguvers. Sálm. 118, 
z 37 og 124. Réttlátur ert þú, 
Drottinn, og réttvísir dómar 
þínir. Far með þjón þinn eftir 
miskunn þinni. Sálm. 118, 1. 
Sælir eru þeir, sem fara hreina 
lifsbraut, þeir, sem fara eftir 
lögmáli Drottins. ý. Dýrð sé 
Föðurnum . . . 

Kollekta. Drottinn, vér biðj- 
um þig, veit þú lýð þinum að 
forðast hin skaðvænlegu áhrif 
djöfulsins og sækjast með 
hreinu hugarfari eftir þér, Guði 



einum. Fyrir Drottin vorn 
Pistill. 

Kafli itr bréfi heilags Páls postula til Efesusmanna. 4, 1-6. 

pRATRES: Obsecro vos ego 
vinctus in Dómino, ut 

að hegða yður svo sem sam- 
boðið er kölluninni, sem þér 
voruð kallaðir með; umberið 
hver annan i kærleika með öllu 



vinctus in Dómino, ut 
digne ambulétis vocatióne, 
qua vocáti estis, cum omni 
humilitáte et mansuetúdine, 
cum patiéntia, supportántes 
invicem in caritáte, solliciti 
serváre unitátem spiritus in 
vinculo pacis. Unum corpus 
et unus spiritus, sicut vocá- 
ti estis in una spe vocatió- 
nis vestræ. Unus Dóminus, 
una fides, unum baptisma. 
Unus Deus et Pater ómnium, 
qui est super omnes et per 
ómnia et in ómnibus nobis. 



X? ræður: Ég,bandinginnvegna 
* Drottins, áminni yður um 



litillæti og hógværð og lang- 
lyndi; og kappkostið að varð- 
veita einingu andans i bandi 
friðarins. Einn er likaminn og 
einn andinn, eins og þér lika 
voruð kallaðir til einnar vonar, 
köllunar yðar. Einn Drottinn, 
ein trú, ein skirn, einn Guð og 
Faðir allra, sem er yfir öllum 
og með öllum og i öllum, (sem 



SAUTJÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 81 



Qui est benedíctus in sæcu- 1 er blessaður um aldir alda. 



la sæculórum. Amen. 

Graduale. Beáta gens, cu- 
jus est Dóminus Deus eó- 
rum: pópulus, quem elégit 
Dóminus in hereditátem si- 
bi. ý. Verbo Dómini cæli 
fírmáti sunt: et spíritu oris 
ejus omnis virtus eórum. 

Allelúja, allelúja. ý. Dó- 
mine, exáudi oratiónem me- 
am, et clamor meus ad te 
pervéniat. Allelúja. 



Amen). 

Þrepsöngur. Sálm. 32, 12 og 
6. Sæl er sú þjóð, sem á Drott- 
in að Guði, sá lýður, er hann 
(Drottinn) hefur kjörið sér til 
eignar. ý. Fyrir orð Drottins 
voru himnarnir gjörðir og allur 
her þeirra fyrir anda munns 
hans. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 101, 
2. ý. Drottinn, heyr þú bæn 
mína og hróp mitt berist til 
þín. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusarguðspjalls. 22,34-46. 



Tn illo témpore: Accessé- 
runt ad Jesum pharisæi: 
et interrogávit eum unus ex 
eis legis doctor, tentans eum: 
Magíster, quod est mandá- 
tum magnum in lege? Ait 
illi Jesus: Díliges Dóminum, 
Deum tuum, ex toto corde 
tuo et in tota ánima tua et 
in tota mente tua. Hoc est 
máximum et primum man- 
dátum. Secúndum autem sí- 
mile est huic: Díliges próxi- 
mum tuum sicut teípsum. 
In his duóbus mandátis uni- 
vérsa lex pendet et prophé- 
tæ. Congregátis autem pha- 



A þeim tíma komu Faríse- 
arnir til Jesú, og einn af 
þeim, lögvitringur, freistaði 
hans og spurði: Meistari, hvert 
er hið mikla boðorð í lögmál- 
inu? En Jesús sagði við hann: 
Þú skalt elska Drottin, Guð 
þinn, af öllu hjarta þínu og af 
allri sálu þinni og af öllum 
huga þínum. Þetta er hið mikla 
og fyrsta boðorð. En hið annað 
er líkt, þetta: Þú skalt elska 
náunga þinn eins og sjálfan þig. 
Á þessum tveimur boðorðum 
byggist allt lögmálið og spá- 
mennirnir. En er Farísearnir 
voru saman komnir, spurði 



82 PROPRIUM 



risæis, interrogávit eos Je- 
sus, dicens: Quid vobis vi- 
détur de Christo? cujus fí- 
lus est? Dicunt ei: David. 
Ait illis: Quómodo ergo Da- 
vid in spíritu vocat eum 
Dóminum, dicens: Dixit Dó- 
minus Dómino meo, sede a 
dextris meis, donec ponam 
inimícos tuos scabéllum pe- 
dum tuórum? Si ergo David 
vocat eum Dóminum, quó- 
modo fílius ejus est? Et ne- 
mo póterat ei respondére 
verbum: neque ausus fuit 
quisquam ex illa die eum 
ámplius interrogáre.-Credo. 

Offertorium. Orávi De- 
um ego Dániel, dicens: Ex- 
áudi, Dómine, preces servi 
tui: illúmina fáciem tuam 
super sanctuárium tuum: et 
propítius inténde pópulum 
istum, super quem invocá- 
tum est nomen tuum, Deus. 

Secreta. Majestátem tu- 
am, Dómine, supplíciter de- 
precámur: ut hæc sancta, 
quæ gérimus, et a prætéritis 
nos delíctis éxuant et futúris. 
Per Dóminum nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Vovéte et 
réddite Dómino, Deo vestro, 



DE TEMPORE 



Jesús þá og sagði: Hvað virðist 
yður um hinn Smurða? Hvers 
son er hann? Þeir segja við 
hann: Davíðs. Hann segir við 
þá: Hvernig kallar þá Davíð af 
andanum hann Drottin, er hann 
segir: Drottinn sagði við minn 
Drottin: Set þig mér til hægri 
handar, þangað til ég legg óvini 
þína (sem fótskör) undir fætur 
þér? Ef nú Davíð kallar hann 
Drottin, hvernig getur hann þá 
verið sonur hans? Og enginn 
gat svarað honum orði, né held- 
ur þorði neinn upp frá þeim 
degi framar að spyrja hann 
nokkurs. - Credo. 

Fórnunarvers. Dan. 9, 17- 
18-19. Ég, Daníel, bað Guð 
minn og sagði ; Heyr, Drottinn, 
bænir þjóns þíns; lát ásjónu 
þína lýsa yfir helgidóm þinn; 
lít náðarsamlega þennan lýð, 
sem falinn er nafni þínu, Guð. 

Lágabæn. Drottinn, vér biðj- 
um auðmjúklega hátign þína, 
að þessir helgu leyndardómar, 
sem vér förum með, megi leysa 
oss undan liðnum misgjörðum 
svo og hinum komandi. Fyrir 
Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Sálm. 75, 
12-13. Vinnið heit og efnið þau 



ÁTJÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



83 



omnes, qui in circúitu ejus 
affértis múnera: terríbili, et 
ei qui aufert spíritum prín- 
cipum: terríbili apudomnes 
reges terræ. 

Postcommunio. Sancti- 
ficatiónibus tuis, omnípo- 
tens Deus, et vitia nostra cu- 
réntur, et remédia nobis 
ætérna provéniant. Per Dó- 
minum nostrum . . . 



við Drottin, Guð yðar; allir þeir, 
sem eru umhverfis hann, skulu 
færa gjafir hinum óttalega, hon- 
um, sem lægir ofstopa höfð- 
ingjanna, sem ógurlegur er 
konungum jarðarinnar. 

Kommúníubæn. Almáttugi 
Guð, megi hinir heilögu leynd- 
ardómar lækna ódyggðir vorar 
og verða oss að læknisdómi til 
eilífrar sáluhjálpar. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



ÁTJÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Da pacem, Dó- 
mine, sustinéntibus te, ut 
prophétæ tui fidéles inve- 
niántur: exáudi preces servi 
tui et plebis tuæ Israel. Ps. 
Lætátus sum in his, quæ 
dicta sunt mihi: in domum 
Dómini íbimus. ý. Glória 
Patri . . . 

Oratio. Dirigat corda no- 
stra, quæsumus, Dómine, 
tuæ miseratiónis operátio : 
quia tibi sine te placére non 
póssumus. Per Dóminum 



Inngönguvers. Sír. 36, 18. 
Drottinn, veit þeim frið (laun), 
er treysta þér, svo að sannorðir 
reynist spámenn þinir ; heyr þú 
bænir þjóna þinna og lýðs þins, 
ísraels. Sálm. 121, 1. Ég gladd- 
ist, er sagt var við mig: Göng- 
um í hús Drottins. Dýrð sé 
Föðurnum . . . 

Kollekta. Drottinn, vér biðj- 
um þig, megi miskunn þin 
stjórna hjörtum vorum, þvi að 
án þin fáum vér ekki þóknazt 
þér. Fyrir Drottin vorn . . . 



nostrum . . . 

Pistill. 

Kafli úr fyrra bréfi heilags Páls postula til Korintumanna. 1,4-8. 
pRATRES: Grátias ago Deo 



x meo semper pro vobis 
in grátia Dei, quæ data est 



13 ræður: Ávallt þakka ég Guði 
minum yðar vegna fyrir 
þá náð Guðs, sem yður er gef- 



84 



PROPRIUM DE TEMPORE 



vobis in Christo Jesu:quod 
in ómnibus dívites facti estis 
in illo, in omni verbo et in 
omni sciéntia: sicut testi- 
mónium Christi confirmá- 
tum est in vobis: ita ut nihil 
vobis desit in ulla grátia, ex- 
spectántibus revelatiónem 
Dómini nostri Jesu Christi, 
qui et confirmábit vos usque 
in finem sine crímine, in die 
advéntus Dómini nostri Je- 
su Christi. 

Graduale. Lætátus sum 
in his, quæ dicta sunt mihi : 
in domum Dómini ibimus. 
V. Fiat pax in virtúte tua: et 
abundántia in túrribus tuis. 

Allelúja, allelúja. y. Ti- 
mébunt gentes nomen tu- 
um, Dómine, et omnes re- 
ges terræ glóriam tuam. Al- 
lelúja. 



in í Kristi Jesú, að þér í honum 
eruð auðgaðir orðnir í öllu, i 
hvers konar ræðu og hvers 
konar þekkingu, eins og lika 
vitnisburðurinn um Krist er 
staðf estur orðinn á meðal yðar, 
svo að yður brestur ekki neina 
náðargjöf, og væntið opinber- 
unar Drottins vors Jesú Krists, 
hans, sem og mun gjöra yður 
staðfasta allt til enda, óásakan- 
lega á degi (komu) Drottins 
vors Jesú Krists. 

Þrepsöngur. Sálm. 121 , 1 og 
7. Ég gladdist, er sagt var við 
mig: Göngum í hús Drottins. 
y. Friður sé innan við múra 
þína, öryggi í höllum þínum. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 101, 
16. ý. Heiðingjarnir munu ótt- 
ast nafn þitt, Drottinn, og allir 
konungar jarðarinnar dýrð þína. 
Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusargudspj alls . 9, 1-8. 



Tn illotémpore: Ascéndens 
Jesus innavículam, trans- 
fretávit et venit in civitátem 
suam. Et ecce, offerébant ei 
paralýticum jacéntemin le- 
cto. Et videns Jesus fidem 



A þeim tíma steig Jesús út í 
bát og för yfir um og kom 
í sína eigin borg x) . Og sjá, menn 
færðu til hans lama mann, sem 
lá í rekkju. Og er Jesús sá trú 
þeirra, sagði hann við lama 



1) Kapernáum. 



ÁTJÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



85 



illórum, dixit paralýtico: 
Conf íde, fili, remittúntur tibi 
peccáta tua. Et ecce, quidam 
de scribis dixérunt intra se: 
Hic blasphémat. Et cum vi- 
dísset Jesus cogitatiónes eó- 
rum, dixit: Ut quid cogitátis 
mala in córdibus vestris? 
Quid est facílius dícere: Di- 
mittúntur tibi peccáta tua; 
an dícere : Surge et ámbula? 
Ut autem sciátis, quia Fílius 
hóminis habet potestátem in 
terra dimitténdi peccáta, 
tunc ait paralýtico: Surge, 
tolle lectum tuum, et vade in 
domum tuam. Et surréxit et 
ábiit in domum suam. Vi- 
déntes autem turbæ timué- 
runt, et glorificavérunt De- 
um, qui dedit potestátem ta- 
lem homínibus. - Credo. 

Offertorium. Sanctificá- 
vit Móyses altáre Dómino, 
ófferens super illud holo- 
cáusta et ímmolans víctimas: 
fecit sacrifícium vesperti- 
num in odórem suavitátis 
Dómino Deo, in conspéctu 
filiórum Israel. 

Secreta. Deus, qui nos, 
per hujus sacrifícii venerán- 
da commércia, unius sum- 
mæ divinitátis partícipes éf- 
ficis: præsta, quæsumus; ut, 



manninn : Vertu hughraustur, 
barnið mitt (sonur), syndir þín- 
ar eru fyrirgefnar. Og sjá,nokkr- 
ir af fræðimönnunum sögðu 
með sjálfum sér: Þessi maður 
guðlastar. En þar sem Jesús 
þekkti hugsanir þeirra, sagði 
hann : Hvi hugsið þér illt i hjört- 
um yðar? Hvort er auðveldara 
að segja: Syndir þinar eru fyrir- 
gefnar, eða segja: Statt upp og 
gakk? En til þess að þér vitið, 
að Mannssonurinn hefur vald á 
jörðu til að fyrirgefa syndir - 
þá segir hann við lama mann- 
inn : - Statt upp, tak rekkju þina 
og far heim til þin. Og hann 
stóð upp og fór heim til sin. 
En er mannfjöldinn sá þetta, 
skelfdist hann og vegsamaði 
Guð, er gefið hef ði mönnunum 
slíkt vald. - Credo. 

Fórnunarvers. 2. Mós. 24,4 
og 5. Móse helgaði (reisti) 
Drottni altari og færði (á þvi) 
brennifórnir og slátraði fórnar- 
dýrum; hann bar Drottni fram 
kvöldfórn, sem sætan ilm fyrir 
augliti ísraelssona. 

Lágabæn. Drottinn, þú, sem 
gjörir oss hluttakendur í hinum 
eina og æðsta guðdómi fyrir 
þessi lotningarverðu skipti á 
fórnargjöfum, vér biðjum þig, 



86 



PROPRIUM DE TEMPORE 



sicut tuam cognóscimus ve- 
ritátem, sic eam dignis mó- 
ribus assequámur. Per Dó- 
minumnostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Tóllite hó- 
stias, et introíte in átria ejus : 
adoráte Dóminum in aula 
sancta ejus. 

Postcommunio. Grátias 
tibi reférimus, Dómine,sacro 
múnere vegetáti: tuam mi- 
sericórdiam deprecántes; ut 
dignos nos ejus participati- 
óne perfícias. Per Dóminum 
nostrum . . . 



gef, að eins og vér þekkjum 
sannleika þinn, megum vér og 
breyta eftir honum með verð- 
ugu líf erni. Fyrir Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Sálm. 95, 
8-9. Færið fórnargjafir og gang- 
ið inn í forgarða hans, tilbiðjið 
Drottin (í helgidómi hans) í 
helgum skrúða. 

Kommúníubæn. E n d u r- 
nærðir af hinni heilögu gjöf 
færum vér þér þakkir, Drottinn, 
og sárbiðjum miskunn þína að 
gjöra oss þess maklega að verða 
hluttakendur í henni. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



NÍTJÁNDI SUNNUDAG 

Introitus. Salus pópuli 
ego sum, dicit Dóminus: de 
quacúmque tribulatióne cla- 
máverint ad me, exáudiam 
eos: et ero illórum Dóminus 
in perpétuum. Ps. Atténdite, 
pópule meus, legem meam : 
inclináte aurem vestram in 
verba oris mei. f. Glória Pa- 
tri . . . 

Oratio. Omnípotens et 
miséricors Deus, univérsa 
nobis adversántia propitiá- 
tus exclúde : ut mente et cór- 
pore páriter expedíti, quæ 



UR EFTIR HVÍTASUNNU 

Inngönguvers. Ég er heill 
lýðsins, segir Drottinn,úr hvaða 
þrengingum, sem þeir kalla á 
mig, mun ég bænheyra þá, og 
ég mun vera Drottinn þeirra 
um eilífð. Sálm. 77, 1. Hlýð 
þú, lýður minn, á kenningu 
mína; hneigið eyru að orðum 
munns míns. f. Dýrð sé Föð- 
urnum . . . 

Kollekta. Almáttugi og 
miskunnsami Guð,firr oss náð- 
arsamlega öllu andstreymi, svo 
að vér breytum með fúsu geði 
eftir vilja þínum, óhindraðir á 



NÍTJÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



87 



tua sunt, líberis méntibus 
exsequámur. Per Dóminum 
nostrum . . . 



sálu og líkama. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Efesusmanna. 4, 23-28. 



pRATRES: Renovámini spi- 
ritu mentis vestræ, et in- 
dúite novum hóminem, qui 
secúndum Deum creátus est 
in justítia et sanctitáte veri- 
tátis. Propter quod deponén- 
tes mendácium, loquímini 
veritátem unusquísque cum 
próximo suo: quóniam su- 
mus ínvicem membra. Ira- 
scímini, et nolíte peccáre: 
sol non óccidat super ira- 
cúndiam vestram. Nolíte lo- 
cum dare diábolo: qui fura- 
bátur, jam non furétur; ma- 
gis autem labóret, operándo 
mánibus suis, quod bonum 
est, ut hábeat, unde tríbuat 
necessitátem patiénti. 

Graduale. Dirigátur orá- 
tio mea, sicut incénsum in 
conspéctu tuo, Dómine. 
Elevátio mánuum meárum 
sacrifícium vespertínum. 

Allelúja, allelúja. ý. Con- 
fitémini Dómíno, et invocá- 
te nomen ejus: annuntiáte 
inter gentes ópera ejus. Alle- 
lúja. 



TDræður: Endurnýjizt í anda 
hugskots yðar og íklæðizt 
hinum nýja manni, sem skap- 
aður er eftir Guði í réttlæti og 
heilagleika sannleikans. Leggið 
því af lygina, talið sannleika 
hver við sinn náunga, því að 
vér erum hver annars limir. Ef 
þér reiðizt, þá syndgið ekki. 
Sólin setjist ekki yfir reiði yðar. 
Gefið djöflinum ekkert færi. 
Hinn stelvísi hætti að stela, en 
leggi heldur hart á sig og vinni 
með höndum sínum það, sem 
gott er, svo að hann hafi eitt- 
hvað að miðla þeim, sem þurf- 
andi er. 



Þrepsöngur. Sálm. 140, 2. 
Bænmín sé framborin sem ilm- 
förn fyrir auglit þitt, Drottinn, 
upplyfting handa minna sem 
kvöldfórn. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 104, 
1. y. Lofið Drottin og ákallið 
nafn hans ; kunngjörið verk 
hans meðal heiðingjanna. Alle- 
lúja. 



88 



PROPRIUM DE TEMPORE 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusargudspjalls. 



22, 1-14. 



Tn illo témpore: Loquebá- 
tur Jesus principibus sa- 
cerdótum et pharisæis in pa- 
rábolis, dicens: Símile fa- 
ctum est regnum cælórum 
hómini regi, quifecit núptias 
filio suo. Et misit servos su- 
os vocáre invitátos ad nú- 
ptias, et nolébant veníre. Ite- 
rum misit álios servos, di- 
cens: Dicite invitátis: Ecce, 
prándium meum parávi, tau- 
ri mei et altilia occísa sunt, 
et ómnia paráta : veníte ad 
núptias. Illi autem neglexé- 
runt: et abiérunt, álius in 
villam suam, álius vero ad 
negotiatiónem suam:réliqui 
vero tenuérunt servos ejus, 
et contuméliis afféctos occi- 
dérunt. Rex autem cum au- 
disset, irátus est: et, missis 
exercitibus suis, pérdidit ho- 
micídas illos et civitátem il- 
lórum succéndit. Tunc ait 
servis suis: Núptiæ quidem 
parátæ sunt, sed, qui invitáti 
erant, non fuérunt digni. Ite 
ergo ad éxitus viárum et, 
quoscúmque invenéritis, vo- 
cáte ad núptias. Et egréssi 
servi ejus in vias, congrega- 



A 



þeim tíma talaði Jesús við 
æðstu prestana og Farise- 
ana í dæmisögum og sagði: 
Líkt er riki himnanna konungi 
nokkrum, er gjörði brúðkaup 
sonar síns. Hann sendi út þjóna 
sína, að kalla boðsgestina til 
brúðkaupsins, og þeir vildu ekki 
koma. Aftur sendi hann út aðra 
þjóna og mælti: Segið boðsgest- 
unum: Sjá, máltíð mina hef ég 
búið; uxum mínum og alifé er 
slátrað, og allt er tilbúið; kom- 
ið til brúðkaupsins. En þeir 
skeyttu því eigi og föru burt, 
einn á búgarð (akur) sinn, annar 
til kaupskapar síns, en hinir 
tóku þjóna hans, smánuðu þá 
og drápu. En konungurinn varð 
reiður (er hann heyrði þetta), 
sendi herlið sitt út og fyrirfór 
morðingjum þessum ogbrenndi 
upp borg þeirra. Síðan segir 
hann við þjóna sína: Brúðkaup- 
ið er að vísu reiðubúið, en 
boðsgestirnir voru ekki verðir 
þess. Farið þvi út á vegamót og 
bjóðið öllum þeim, er þér finn- 
ið, til brúðkaupsins. Og þjónar 
þessir föru út á vegina og söfn- 
uðu saman öllum, er þeir f undu, 
bæði vondum og góðum; og 



NÍTJÁNDI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 



89 



vérunt omnes, quos invené- 
runt, malos et bonos: et im- 
plétæ sunt núptiæ discum- 
béntium. Intrávit autem rex, 
ut vidéret discumbéntes, et 
vidit ibi hóminem non ve- 
stítum veste nuptiáli. Et ait 
illi: Amíce, quómodo huc 
intrásti non habens vestem 
nuptiálem? At ille obmútuit. 
Tunc dixit rex minístris: Li- 
gátis mánibus et pédibus 
ejus, míttite eum in ténebras 
exterióres: ibi erit fletus et 
stridor déntium. Multi enim 
sunt vocáti, pauci vero 
elécti. - Credo. 

Offertorium. Si ambulá- 
vero in médio tribulatiónis, 
vivificábis me, Dómine: et 
super iram inimicórum 
meórum exténdes manum 
tuam, et salvum me fáciet 
déxtera tua. 

Secreta. Hæc múnera, 
quæsumus, Dómine, quæ 
óculis tuæ majestátis offéri- 
mus, salutária nobis esse 
concéde. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Tu mandásti I 
mandáta tua custodíri ni- 
mis: útinam dirigántur viæ 



brúðkaupssalurinn varð fullur 
af veizlufólki. En er konungur- 
inn kom inn, til að sjá veizlu- 
fólkið, leit hann þar mann, er 
eigi var klæddur brúðkaups- 
klæðum. Og hann segir við 
hann: Vinur, hvernig ert þú 
kominn hingað inn og ert ekki 
í brúðkaupsklæðum? En hann 
þagði. Konungurinn sagði þá 
við þjónana: Bindið fætur hans 
og hendur og kastið honum út 
í myrkrið fyrir utan; þar mun 
vera grátur og gnístran tanna. 
Því að margir eru kallaðir, en 
fáir útvaldir. - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 137, 7. 
Sé ég staddur í þrengingum, 
lætur þú mig lífi halda, Drott- 
inn, og þú réttir út hönd þína 
gegnreiði óvinaminna,oghægri 
hönd þín bjargar mér. 

Lágabæn. Drottinn, vér biðj- 
um þig, veit, að þessar gjafir, 
sem vér berum fram fyrir aug- 
liti hátignar þinnar, verði oss 
til heilla. FyrirDrottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

I Kommúníuvers. Sálm. 118, 
4-3. Þú hefur gefið skipanir 
þínar, til þess að menn skuli 



90 



PROPRIUM DE TEMPORE 



meæ, ad custodiéndas justi- 
ficatiónes tuas. 

Postcommunio. Tua nos, 
Dómine, medicinális operá- 
tio, et a nostris perversitáti- 
bus cleménter expédiat, et 
tuis semper fáciat inhærére 
mandátis. Per Dóminum no- 
strum . . . 



halda þær vandlega. Megi vegir 
mínir (breytni) vera staðfastir, 
svo að ég varðveiti lög þín. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
megi læknandi áhrif þín frelsa 
oss náðarsamlega frá brestum 
vorum og láta oss ávallt halda 
fast við fyrirmæli þín. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



TUTTUGASTI SUNNUDAGUR EFTIR HVITASUNNU 

Introitus. Omnia, quæ fe- 1 Inngönguvers. 5. 5/, 29 og 

císti nobis, Dómine, in vero 55. Allt, sem þú hefur látið oss 
judício fecísti, quia peccávi- að höndum bera, Drottinn, hef- 
mus tibi et mandátis tuis non 
obœdívimus: sed da glóriam 
nómini tuo, et f ac nobíscum 
secúndum multitúdinem 
misericórdiæ tuæ. V. Beáti 
immaculáti in via: qui ám- 
bulant in lege Dómini. f. 
Glória Patri . . . 



Oratio. Largíre, quæsu- 
mus, Dómine, fidélibus tuis 
indulgéntiam placátus et pa- 
cem: ut páriter ab ómnibus 
mundéntur offénsis, et secú- 
ra tibi mente desérviant. 
Per Dóminum nostrum . . . 



ur sannarlega verið rétt, því að 
vér höfum syndgað gegn þér 
og ekki hlýtt boðum þínum; 
en gjör þú nafn þitt dýrlegt og 
f ar með oss samkvæmt gnægð 
miskunnar þinnar. Sálm. 118, 1. 
Sælir eru þeir, sem fara hreina 
lífsbraut, þeir, sem fara eftir lög- 
máli Drottins. Dýrð sé Föð- 
urnum . . . 

Kollekta. Drottinn, vér biðj- 
um þig, veit þú sáttur þínum 
trúuðu fyrirgefningu og frið, svo 
að þeir hreinsist af öllum synd- 
um og þjóni þér með æðrulausu 



hjarta. Fyrir Drottin vorn . . . 
PistilL 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Efesusmanna. 5, 15-21. 

Fratres: Vidéte, quómo- I ræður: Hafið gát á, hvernig 
do caute ambulétis: non I -U þér breytið, ekki sem fá- 



TUTTUGASTI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 91 



quasi insipiéntes, sed ut sa- 
piéntes, rediméntes tempus, 
quóniam dies mali sunt. 
Proptérea nolíte fíeri impru- 
déntes, sed intelligéntes, quæ 
sit volúntas Dei. Et nolíte 
inebriári vino, in quo est lux- 
úria: sed implémini Spíritu 
Sancto, loquéntes vobismet- 
ípsis in psalmis et hymnis 
et cánticis spirituálibus, can- 
tántes et psalléntes in córdi- 
bus vestris Dómino: grátias 
agéntes semper pro ómni- 
bus, in nómine Dómini no- 
stri Jesu Christi, Deo et Pa- 
tri. Subjécti ínvicem in ti- 
móre Christi. 

Graduale. Oculi ómnium 
in te sperant, Dómine : et tu 
das illis escam in témpore 
opportúno. Aperis tu ma- 
num tuam : et imples omne 
ánimal benedictióne. 

Allelúja, allelúja. f. Pará- 
tum cor meum, Deus, pará- 
tum cor meum: cantábo, et 
psallam tibi, glória mea. Al- 
lelúja. 



vísir, heldur sem vísir; notið 
vel hverja stundina, því að dag- 
arnir eru vondir l} . Verið því 
ekki óskynsamir, heldur reynið 
að skilja, hver sé vilji Drottins. 
Og drekkið yður ekki drukkna 
í víni, sem leiðir til spillingar, 
heldur fyllist Heilögum Anda. 
Ávarpið hver annan með sálm- 
um, lofsöngvum og andlegum 
ljóðum, syngið og leikið Drottni 
í hjörtum yðar, og þakkið 
jafnan Guði, Föðurnum, fyrir 
alla hluti í nafni Drottins vors 
Jesú Krists. Verið hver öðrum 
undirgefnir í ótta Krists. 



Þrepsöngur. Sálm. 144, 15- 
16. Allra augu vona á þig, 
Drottinn, og þú gefur þeim 
fæðu þeirra á réttum tíma; ý. þú 
lýkur upp hendi þinni og seður 
allt, sem lifir, með blessun. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 107, 
2.f. Hjarta mitt er stöðugt, Guð, 
stöðugt er hjarta mitt; ég vil 
syngja og leika (þér, sem ert 



dýrð mín). Allelúja. 
Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesarguðspjalls. 4, 46-53. 

Tn illo témpore : Erat qui- 1 A þeim tíma var þar kon- 
dam régulus, cujus fílius | ung 



íngsmaður nokkur, og lá 



1) vegna andstöðu heiðingjanna. 



92 



PROPRIUM DE TEMPORE 



infirmabátur Caphárnaum. 
Hic cum audísset, quia Jesus 
adveníret a Judæa in Galilæ- 
am, ábiit ad eum, et rogábat 
eum, ut descénderet et saná- 
ret fílium ejus: incipiébat 
enim mori. Dixit ergo Jesus 
ad eum: Nisi signa et prodí- 
gia vidéritis, non créditis. 
Dicit ad eum régulus: Dó- 
mine, descénde, priúsquam 
moriátur filius meus. Dicit 
ei Jesus : Vade, f ílius tuus vi- 
vit. Crédidit homo sermóni, 
quem dixit ei Jesus, et ibat. 
Jam autem eo descendénte, 
servi occurrérunt ei et nun- 
tiavérunt, dicéntes, quia fí- 
lius ejusvíveret. Interrogábat 
ergo horam ab eis, in qua 
mélius habúerit. Et dixérunt 
ei: Quia heri hora séptima 
relíquit eum febris. Cognó- 
vit ergo pater, quia illa hora 
erat, in qua dixit ei Jesus: Fí- 
lius tuus vivit: et crédidit 
ipse et domus ejus tota. 
Credo. 

Offertorium. Super flú- 
mina Babylónis illic sédi- 
mus et flévimus : dum recor- 
darémur tui, Sion. 

Secreta. Cæléstem nobis 
præbeant hæc mystéria, quæ- 
sumus, Dómine, medicí- 



sonur hans sjúkur í Kapernaum. 
Þegar hann frétti, að Jesús væri 
kominn frá Júdeu til Galíleu, 
fór hann til hans og bað hann 
að koma niður eftir og lækna 
son sinn, því að hann lægi fyrir 
dauðanum. Jesús sagði þá við 
hann: Þér trúið ekki, nemaþér 
sjáið tákn og stórmerki. Kon- 
ungsmaðurinn segir við hann: 
Herra, kom þú niður eftir áður 
en sonur minn (barnið mitt) 
andast. Jesús segir við hann: 
Far þú, sonur þinn lifir. Maður- 
inn trúði því, sem Jesús talaði 
til hans, ogfór burt. En á heim- 
leiðinni mættu honum þjónar 
hans og sögðu, að sonur hans 
væri lifandi. Þá spurði hann þá 
að, hvenær honum hefði farið 
að létta. Og þeir sögðu við hann : 
í gær um sjöundu stundu fór 
sótthitinn úr honum. Þá komst 
faðirinn að raun um, að það 
var á þeirri stundu, er Jesús 
hafði sagt við hann: Sonur 
þinn lifir. Og hann trúði og 
allt hans heimafólk. - Credo. 

Fórnunarver8. Sálm. 136, 1. 
Við Babelfljót sátum vér og 
grétum, er vér minntumst (þín) 
Síonar. 

Lágabæn. Drottinn, vér biðj- 
um þig, megi þessir leyndar- 
dómar veita oss himneskan 



TUTTUGASTI OG FYRSTI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 93 



nam: et vítia nostri cordis 
expúrgent. Per Dóminum 
nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Meménto 
verbi tui servo tuo, Dómine, 
in quo mihi spem dedísti: 
hæc me consoláta est in hu- 
militáte mea. 

Po8tcommunio. Ut sa- 

cris, Dómine, reddámur di- 
gni munéribus : fac nos, quæ- 
sumus, tuis semper obœdíre 
mandátis. Per Dóminum 
nostrum . . . 



læknisdóm og hreinsa ódyggð- 
irnar burt úr hjörtum vorum. 
Fyrir Drottin vorn . . . 
sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Sálm. 118, 
49-50. Minnzt þú, (Drottinn) 
orðs þíns við þjón þinn, en á 
það hefur þú látið mig vona. 
Þetta er huggun mín í eymd 
minni. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
vér biðjum þig, gef, að vér 
hlýðum ávallt boðum þínum, 
svo að vér verðum maklegir 
hinna heilögu gjafa. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



TUTTUGASTI OG FYRSTI SUNNUDAGUR 
EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. In voluntáte 
tua, Dómine, univérsa sunt 
pósita, et non est, qui possit 
resístere voluntáti tuæ: tu 
enim fecísti ómnia, cælum 
et terram et univérsa, quæ 
cæli ámbitu continéntur : 
Dóminus universórumtu es. 
Ps. Beáti immaculáti in via : 
qui ámbulant in lege Dómi- 
ni. i'. Glória Patri . . . 

Oratio. Famíliam tuam, 
quæsumus, Dómine, contí- 
nua pietáte custódi : ut a cun- 



Inngönguvers. Est. 1 3, 9, 10 
og 11. Drottinn, allt er þínum 
vilja (valdi þínu) undirorpið og 
enginn er, sem getur þínum 
vilja á móti staðið; því að þú 
hefur gjört allt, himin og jörð 
og allt, sem er himnanna á 
milli, því þú ert Drottinn yfir 
öllu. Sálm. 118, 1. Sælir eru 
þeir, sem fara hreina lífsbraut, 
þeir, sem fara eftir lögmáli 
Drottins. i'. Dýrð sé Föðurnum... 

Kollekta. Vér biðjum þig, 
Drottinn, varðveit þú með stöð- 
ugri föðurelsku söfnuð þinn, 



94 



PROPRIUM DE TEMPORE 



ctis adversitátibus, te prote- 
génte, sit líbera, et in bonis 
áctibus tuo nómini sit devó- 
ta. Per Dóminum nostrum . . . 



svo að undir vernd þinni sé 
hann ávallt laus við allt and- 
streymi og þjóni nafni þínu 
með góðverkum. Fyrir Drott- 



ín vorn 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags PáLs postula til Efesusmanna. 6, 10-17. 
?ratres: Confortámini in 



A Dómino et in poténtia 
virtútis ejus. Indúite vos ar- 
matúram Dei, ut possítis sta- 
re advérsus insídias diáboli. 
Quóniam non est nobis col- 
luctátio advérsus carnem et 
sánguinem: sed advérsus 
príncipes et potestátes, ad- 
vérsus mundi rectóres tene- 
brárum harum, contra spiri- 
tuália »nequítiæ, in cælésti- 
bus. Proptérea accípite ar- 
matúram Dei, ut possítis re- 
sístere in die malo et in óm- 
nibus perfécti stare. State 
ergo succíncti lumbos ve- 
stros in veritáte, et indúti 
lorícam justítiæ, et calceáti 
pedes in præparatióne Evan- 
gélii pacis: in ómnibus su- 
méntes scutum fídei, in quo 
possítis ómnia tela nequíssi- 
mi ígnea exstínguere: et gá- 
leam salútis assúmite: et 
gládium spíritus, quod est 
verbum Dei. 



TD ræður : Styrkizt í Drottni og 
í krafti máttar hans. Klæð- 
izt alvæpni Guðs, til þess að þér 
getið staðizt vélabrögð djöfuls- 
ins. Því að baráttan, sem vér 
verðum að heyja, er ekki við 
hold og blóð, heldur við tign- 
irnar og völdin, við heims- 
drottna þessa myrkurs, við 
andaverur vonzkunnar í himin- 
geimnum. Fyrir því skuluð þér 
taka alvæpni Guðs til þess að 
þér getið veitt mótstöðu á hin- 
um vonda degi, og getið albún- 
ir staðizt fullkomlega í öllu. 
Standið því gyrtir sannleikan- 
um og klæddir brynju réttlætis- 
ins og skóaðir á fótunum með 
fúsleik til fagnaðarboðskapar 
friðarins, og haldið í öllu uppi 
skildi trúarinnar, sem þér getið 
slökkt með öll hin eldlegu 
skeyti hins vonda, takið hjálm 
hjálpræðisins og sverð andans, 
sem er Guðs orð. 



TUTTUGASTI OG FYRSTI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 95 



Graduale. Dómine, refú- 
gium factus es nobis, a gene- 
ratióne et progénie. f. Priús- 
quam montes f íerent aut for- 
marétur terra et orbis : a sæ- 
culo et usque in sæculum 
tu es, Deus. 

Allelúja, allelúja. v. In 
éxitulsrael de Ægýpto, do- 
mus Jacob de pópulo bárba- 
ro. Allelúja. 



Þrepsöngur. Sálm. 89, 1-2. 
Drottinn, þú hef ur gjörzt athvarf 
vort frá kyni til kyns. f. Áður en 
fjöllin fæddust og jörðin og 
heimuriiui urðu til ; frá eilífð til 
eilífðar ert þú, Guð. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 113, 
1. ý. Þegar ísrael fór út úr Egipta- 
landi, Jakobs ætt frá framandi 
þjóð. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusarguðspjalls. 18, 23-35. 



Tn illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis parábolam 
hanc: Assimilátum est re- 
gnum cælórum hómini regi, 
qui vóluit ratiónem pónere 
cum servis suis. Et cum cœ- 
písset ratiónem pónere, oblá- 
tus est ei unus, qui debébat 
ei decem míllia talénta. Cum 
autem non habéret, unde 
rédderet, jussit eum dóminus 
ejus venúmdari et uxórem 
ejus et fílios et ómnia, quæ 
habébat, et reddi. Prócidens 
autem servus ille, orábat 
eum, dicens: Patiéntiam ha- 
be in me, et ómnia reddam 
tibi. Misértus autem dómi- 
nus servi illíus, dimísit eum 
et débitum dimísit ei. Egrés- 



A þeim tíma sagði Jesús 
lærisveinum sínum þessa 
dæmisögu: Líkt er ríki himn- 
anna konungi einum, sem gjöra 
vildi upp reikning við þjóna 
sína. En er hann var byrjaður 
að gjöra upp, var færður til hans 
einn, er skuldaði (honum) tíu 
þúsund talentur. En er hann 
hafði ekkert til að borga með, 
skipaði herra hans að selja 
skyldi hann,konu hans og börn 
og allar eigur hans og skuldin 
borgast. Þá féll þjónniiui fram, 
laut honum og sagði: Herra, 
haf biðlund við mig, og ég mun 
borga þér allt. En herra þjóns 
þessa kenndi í brjósti um hann, 
lét haiui lausan og gaf honum 
upp skuldina. En er hann för 



DE TEMPORE 



96 PROPRIUM 



sus autem servus ille, invé- 
nit unum de consérvis suis, 
qui debébat ei centum dená- 
rios: et tenens suffocábat 
eum, dicens: Redde, quod 
debes. Et prócidens consér- 
vus ejus, rogábat eum, di- 
cens : Patiéntiam habe in me, 
et ómnia reddam tibi. Ille 
autem nóluit: sed ábiit, et 
misit eum in cárcerem, do- 
nec rédderet débitum. Vi- 
déntes autem consérvi ejus, 
quæ fiébant, contristáti sunt 
valde: et venérunt et narra- 
vérunt dómino suo ómnia, 
quæ facta fúerant. Tunc vo- 
cávit illum dóminus suus: 
et ait illi : Serve nequam, om- 
ne débitum dimísi tibi, quó- 
niam rogásti me: nonne er- 
go opórtuit et te miseréri 
consérvi tui, sicut et ego tui 
misértus sum? Et irátus dó- 
minus ejus, trádidit eum tor- 
tóribus, quoadúsque rédde- 
ret univérsum débitum. Sic 
et Pater meus cæléstis fáciet 
vobis, si non remiséritis 
unusquísque fratri suo de 
córdibus vestris. - Credo. 

Offertorium. Vir erat in 
terra Hus, nómine Job: sim- 
plex et rectus ac timens De- 
um: quem Satan pétiit ut 



út, hitti þessi þjónn einn af 
samþjónum sínum, sem skuld- 
aði honum hundrað denara; 
og hann greip hann, tók fyrir 
kverkar honum og sagði: Borga 
það, sem þú skuldar. Samþjónn 
hans féll þá fram, bað hann og 
sagði: Haf biðlund við mig, og 
ég mun borga þér (allt). En hann 
vildi eigi, heldur fór og varpaði 
honum í fangelsi, unz hann 
hefði borgað skuldina. En er nú 
samþjónar hans sáu, hvað orðið 
var, urðu þeir mjög hryggir;og 
þeir komu og sögðu húsbónda 
sínum allt, sem orðið var. Þá 
lét húsbóndi hans kalla hann 
til sín og segir við hann: Illi 
þjónn, ég gaf þér upp alla skuld- 
ina, með því að þú baðst mig; 
bar þá eigi einnig þér að vera 
miskunnsamur við samþjón 
þinn, eins og ég var miskunn- 
samur við þig? Og húsbóndi 
hans varð reiður og seldi hann 
í hendur böðlunum, þangað til 
hann hef ði borgað allaskuldina. 
Þannig mun einnig Faðir minn 
himneskur breyta við yður, ef 
þér fyrirgefið ekki hver og einn 
af hjarta bróður yðar. - Credo. 

Fórnunarvers. Job. i. í Úz- 
landi var maður, nefndur Job; 
hann var maður ráðvandur (ein- 
f aldur) og réttlátur og guðhrædd- 



TUTTUGASTI OG ANNAR SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 97 



tentáret: et data est ei poté- 
stas a Dómino in facultátes 
et in carnem ejus : perdidít- 
que omnem substántiam ip- 
síus et fílios: carnem quo- 
que ejus gravi úlcere vulne- 
rávit. 

Secreta. Súscipe, Dómi- 
ne, propítius hóstias: quibus 
et te placári voluísti, et nobis 
salútem poténti pietáte re- 
stítui. Per Dóminum no- 
strum . . . 
Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. In salutári 
tuo ánima mea, et in ver- 
bum tuum sperávi: quando 
fácies de persequéntibus me 
judícium? iníqui persecúti 
sunt me, ádjuva me, Dómi- 
ne, Deus meus. 

Po8tcommunio. Immor- 
talitátis alimóniam consecú- 
ti, quæsumus, Dómine: ut, 
quod ore percépimus, pura 
mente sectémur. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



ur. Satan bað um að mega 
freista hans, og honum var geflð 
vald af Drottni yflr eigum hans 
og líkama. Hann svipti hann 
öllum eigum hans og börnum 
og sló líkama hans illkynjuð- 
um kaunum. 

Lágabæn. Drottinn, þigg þú 
náðarsamlega fórnargjaflrnar, 
sem þú vilt friðþægjast fyrir og 
veita oss aftur hjálpræði með 
máttugri föðurelsku. Fyrir 
Drottin vorn . . . 
sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Sálm. 118, 
81, 84 og 86. Sál mín örmagnast 
af þrá eftir hjálpræði þínu, á 
þitt orð vona ég. Hvenær munt 
þú heyja dóm á ofsækjendum 
mínum? Illgjörðamenn ofsækja 
mig, veit þú mér lið, (Drottinn, 
Guð minn). 

Kommúníubæn. Vér höfum 
meðtekið fæðu ódauðleikans 
og biðjum þig, Drottinn, að vér 
sækjumst ætíð með hreinum 
huga eftir því, sem vér höfum 
neytt með munni vorum. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



TUTTUGASTI OG ANNAR SUNNUDAGUR 
EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Si iniquitátes 
observáveris, Dómine: Dó- 



Inngönguvers. Sálm. 129,3- 
4. Ef þú, Drottinn, gefur gætur 



98 



PROPRIUM DE TEMPORE 



mine, quis sustinébit? quia 
apud te propitiátio est, Deus 
Israel. Ps. De profúndis cla- 
mávi ad te, Dómine: Dómi- 
ne, exáudi vocem meam. y. 
Glória Patri . . . 

Oratio. Deus, refúgium 
nostrumetvirtus: adésto piis 
Ecclésiæ tuæ précibus, auc- 
tor ipse pietátis, et præsta; 
ut, quod fidéliter pétimus, 
efficáciter consequámur. Per 
Dóminum nostrum . . . 



að misgjörðum, Drottinn, hver 
fær þá staðizt? En hjá þér 
er fyrirgefning, Guð ísraels. 
Sálm. 129, 1-2. Úr djúpinu á- 
kalla ég þig, Drottinn, Drottinn, 
heyr þú raust mína. f. Dýrð sé 
Föðurnum . . . 

Kollekta. Guð, þú athvarf 
vort og styrkur, heyr guðræki- 
legar bænir kirkju þinnar, þú, 
sem sjálfur ert upphaf guðrækn- 
innar, og gef, að það, sem vér 
biðjum um með trausti, megum 
vér og öðlast raunverulega. 



Fyrir Drottin vorn . . . 
Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Filippímanna. i, 6-u. 



pRATRES : Conf ídimus in 
Dómino Jesu, quia, qui 
cœpit in vobis opus bonum, 
perfíciet usque in diem Chri- 
sti Jesu. Sicut est mihi ju- 
stum hoc sentíre pro ómni- 
bus vobis: eo quod hábeam 
vos in corde, et in vínculis 
meis, et in defensióne, et 
conflrmatióne Evangélii, só- 
cios gáudii mei omnes vos 
esse. Testis enim mihi est 
Deus, quómodo cúpiam om- 
nes vos in viscéribus Jesu 
Christi. Et hoc oro, ut cári- 
tas vestra magis ac magis 
abúndet in sciéntia et in om- 



ræður : Vér f ulltrey stum því, 
(í Drottni Jesú) að hann, 
sem byrjaði á yður góða verk- 
ið, muni fullkomna það allt til 
dags Jesú Krists. Víst er það 
rétt fyrir mig að bera þennan 
huga til yðar allra, þar eð ég 
hef yður í hjarta mínu, þar sem 
þér eruð allir hluttakandi ásamt 
mér í gleðinni (í náðinni), bæði 
í fjötrum mínum og við vörn 
og staðfesting fagnaðarerindis- 
ins. Því að Guð er mér þess 
vitni, hvernig ég þrái yður alla 
með hjarta (ástúð) Krists Jesú. 
Og þetta bið ég um, að elska 
yðar aukisf ennþá meir og meir 



TUTTUGASTI OG ANNAR SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 99 



ni sensu : ut probétis potióra, 
ut sitis sincéri et sine offén- 
sa in diem Christi, repléti 
fructu justitiæ per Jesum 
Christum, in glóriam et lau- 
dem Dei. 



Graduale. Ecce, quam bo- 
num et quam jucúndum, ha- 
bitáre fratres in unum! í\ 
Sicut unguéntum in cápite, 
quod descéndit in barbam, 
barbam Aaron. 

Allelúja, allelúja. f. Qui 
timent Dóminum sperent in 
eo: adjútor et protéctor eó- 
rum est. Allelúja. 



að þekkingu og allri greind, svo 
að þér getið greint það, sem 
mestu máli skiptir, til þess að 
þér séuð hreinir og ámælislausir 
til dags Krists, auðugir að rétt- 
lætis ávexti, þeim, er fæst fyrir 
Jesúm Krist, til dýrðar og lofs 
Guði. 

Þrepsöngur. Sálm. 132,1-2. 
Sjá, hversu gott og yndislegt 
það er, að bræður búi saman. 
% Eins og hin ágæta olía á höfð- 
inu, er rennur niður í skeggið, 
skegg Arons. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 113, 
19. y. Þeir, sem óttast Drottin, 
treysta honum (Drottni); hann 
er hjálp þeirra og skjöldur. Alle- 
lúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusargiiðspjalls. 22, 15-21. 



Tn illo témpore: Abeúntes 
pharisæi consilium inié- 
runt, ut cáperent Jesum in 
sermóne. Et mittunt ei disci- 
pulos suos cum Herodiánis, 
dicéntes: Magíster, scimus, 
quia verax es et viam Dei in 
veritáte doces, et non est ti- 
bi cura de áliquo: non enim 
réspicís persónam hómi- 
num: dic ergo nobis, quid 
tibi vidétur, licet censum 



A þeim tima gengu Faríse- 
arnir burt og báru ráð sin 
saman um, hvernig þeir gætu 
flækt hann (Jesúm) i orði. Og 
þeir senda til hans lærisveina 
sína, ásamt Heródesar-sinnum, 
er segja: Meistari, vér vitum, að 
þú ert sannorður og kennir 
Guðs veg í sannleika og hirðir 
eigi um neinn; því að ekki fer 
þú að mannvirðingum ; seg oss 
því, hvað virðist þér, leyfist að 



100 



PROPRIUM DE TEMPORE 



dare Cæsari, an non? Có- 
gnita autem Jesus nequítia 
eórum, ait: Quid me tentá- 
tis, hypócritæ? Osténdite 
mihi numísma census. At 
illi obtulérunt ei denárium. 
Et ait illis Jesus: Cujus est 
imágo hæc et superscríptio? 
Dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait 
illis : Réddite ergo, quæ sunt 
Cæsaris, Cæsari; et, quæ 
sunt Dei, Deo. - Credo. 

Offertorium. Recordáre 
mei, Dómine, omni poten- 
tátui dóminans: et da ser- 
mónem rectum in os meum, 
ut pláceant verba mea in 
conspéctu príncipis. 

Secreta. Da, miséricors 
Deus : ut hæc salutáris oblá- 
tio et a própriis nos reátibus 
indesinénter expédiat, et ab 
ómnibus tueátur advérsis. 
Per Dóminum nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Ego clamá- 
vi, quóniam exaudísti me, 
Deus: inclína aurem tuam 
et exáudi verba mea. 

Po8tcommunio. Súm- 
psimus, Dómine, sacri dona 
mystérii, humíliter depre- 



gjalda keisaranum skatt eða 
ekki? En þar sem Jesús þekkti 
illsku þeirra, sagði hann: Hví 
freistið þér mín, hræsnarar? 
Sýnið mér skattpeninginn. En 
þeir færðu honum denar. Og 
hann (Jesús) segir við þá: Hvers 
mynd og yfirskrift er þetta? Þeir 
segja við hann: Keisarans. Þá 
segir hann við þá: Gjaldið þá 
keisaranum það, sem keisarans 
er, og Guði það, sem Guðs er. 
Credo. 

Fórnunarvers. Est. 14, 12 og 
1 3. Minnztu mín, Drottinn, þú, 
sem drottnar yfir öllum völd- 
um, og legg mér í munn við- 
eigandi orð, svo að ræða mín 
sé velþóknanleg fyrir augliti 
konungsins. 

Lágabæn. Veit þú, miskunn- 
sami Guð, að þessi heillavæn- 
lega fórn frelsi oss stöðugt frá 
eigin yfirsjónum og verndi oss 
fyrir öllu andstreymi. Fyrir 
Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Sálm. 16, 6. 
Ég kalla á þig, því að þú bæn- 
heyrir mig, Guð. Ljá eyra, hlýð 
á orð mín. 

Kommúniubæn. Drottinn, 
vér höfum neytt gjafa hins heil- 
aga leyndardóms og biðjum þig 



TUTTUGASTI OG ÞRIÐJI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 101 



cántes: ut, quæ in tui com- 
memoratiónem nos fácere 
præcepísti, in nostræ profí- 
ciant infirmitátis auxílium: 
Qui vivis et regnas . . . 



auðmjúklega, að það, sem þú 
hefur fyrirskipað oss að gjöra í 
þína minningu, verði oss til 
hjálpar í veikleika vorum. Þú, 
sem lifír og ríkir . . . 



TUTTUGASTI OG ÞRIÐJI SUNNUDAGUR 
EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Dicit Dómi- 
nus: Ego cógito cogitatió- 
nes pacis, et non .afflictiónis : 
invocábitis me, et ego exáu- 
diam vos : et redúcam capti- 
vitátem vestram de cunctis 
locis. Ps. Benedixísti, Dómi- 
ne, terram tuam: avertísti 
captivitátem Jacob. ý. Glória 
Patri . . . 



Oratio. Absólve, quæsu- 
mus, Dómine, tuórum de- 
lícta populórum: ut a pecca- 
tórum néxibus, quæ pro no- 
stra fragilitáte contráximus, 
tua benignitáte liberémur. 
Per Dóminum nostrum . . . 



Inngönguvers. Jer. 29, 11, 
12 og 14. Drottinn segir : Ég hygg 
á fyrirætlanir til heilla (friðar), 
en ekki til óhamingju. Þér mun- 
uð ákalla mig, og ég mun bæn- 
heyra yður; og ég mun flytja 
yður á þann stað, þaðan, sem 
ég herleiddi yður. Sálm. 84, 2. 
Þú hefur verið landi þínu góð- 
samur, Drottinn, þú hef ur snú- 
ið til góðs hlutskipti Jakobs. V. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Vér biðjum þig, 
Drottinn, fyrirgef þú misgjörðir 
lýðs þíns, svo að vér leysumst 
fyrir gæzku þína úr syndaf jötr- 
unum, sem vér höfum hneppzt 
í sakir breyskleika vors. Fyrir 
Drottinvorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Filippímanna. 3, 17-21: 4, i~3< 

pRATRES: Imitatóres mei 1 
estóte, et observáte eos, 
qui ita ámbulant, sicut habé- 
tis formam nostram. Multi 



TDræður: Verið eftirbreytend- 
ur mínir, og festið sjónir 
yðar á þeim, sem breyta eftir 
þeirri fyrirmynd, er vér höfum 



102 PROPRIUM 



enim ámbulant, quos sæpe 
dicébam vobis (nunc autem 
et flens dico) inimícos Cru- 
cis Christi: quorum finis in- 
téritus : quorum Deus venter 
est: et glória in confusióne 
ipsórum, qui terréna sápiunt. 
Nostra autem conversátio in 
cælis est: unde étiam Salva- 
tórem exspectámus, Dómi- 
num nostrum Jesum Chri- 
stum, qui reformábit corpus 
humilitátis nostræ, configu- 
rátum córpori claritátis suæ, 
secúndum operatiónem, qua 
étiam possit subjícere sibi 
ómnia. Itaque, fratres mei 
caríssimi et desideratíssimi, 
gáudium meum et coróna 
mea: sic state in Dómino, 
caríssimi. Evódiam rogo et 
Sýntychen déprecor idípsum 
sápere in Dómino. Etiam 
rogo et te, germáne compar, 
ádjuva illas, quæ mecum la- 
boravérunt in Evangélio cum 
Cleménte et céteris adjutó- 
ribus meis, quorum nómina 
sunt in libro vitæ. 

Graduale. Liberásti nos, 
Dómine, ex affligéntibus nos: 
et eos, qui nos odérunt, con- 
fudísti. V. In Deo laudábi- 
mur tota die, et in nómine 



DE TEMPORE 



gefið yður. Því að margir breyta, 
ég hef oft sagt yður það og nú 
segi ég það jafnvel grátandi, 
sem óvinir kross Krists; afdrif 
þeirra eru glötun; guð þeirra er 
maginn, og heiður þeirra er 
í svívirðingunni, þeir, er hafa 
hugann á jarðneskum munum. 
Því að föðurland (líf) vort er á 
himni, þaðan er vér og væntum 
sem Frelsara Drottins Jesú 
Krists, hans, sem mun breyta 
lægingarlíkama vorum í sömu 
mynd og dýrðarlíkami hans 
hefur, eftir þeim krafti, að hann 
og getur lagt allt undir sig. Þess 
vegna, mínir elskuðu og eftir- 
þráðu bræður, gleði mín og 
kóróna, standið þá fastir í 
Drottni, þér elskuðu. Evodíu 
áminni ég og Sýntýke áminni 
ég um að vera samlyndar í 
Drottni. Já, ég bið einnig þig, 
trúlyndi samþjónn, hjálpa þú 
þeim, því að þær börðust með 
mér við boðun f agnaðarerindis- 
ins, ásamt Klemens og öðrum 
samverkamönnum mínum, og 
standa nöfn þeirra í lífsins bók. 

Þrepsöngur. Sálm. 43, 8-9. 
Þú hefur frelsað oss, Drottinn, 
frá andstæðingum vorum og 
látið hatursmenn vora verða til 
skammar. ý. Af Guði hrósum 



TUTTUGASTI OG ÞRIÐJI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 103 



tuo confitébimur in sæcula. 

Allelúja, allelúja. ý. De 
profúndis clamávi ad te, Dó- 
mine: Dómine, exáudi ora- 
tiónem meam. Allelúja. 



vér oss ætíð oglofum nafn þitt 
að eilífu. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 129, 
1-2. J. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mína. Allelúja. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusargudspjalls. 9, 18-26. 



Tn illo témpore: Loquénte 
Jesu ad turbas, ecce, prin- 
ceps unus accéssit et adorá- 
bat eum, dicens: Dómine, 
fília mea modo defúncta est: 
sed veni, impóne manum 
tuam super eam, et vivet. Et 
surgens Jesus sequebátur 
eum et discípuli ejus. Et ec- 
ce múlier, quæ sánguinis flu- 
xum patiebátur duódecim 
annis, accéssit retro et tétigit 
fímbriam vestiménti ejus. 
Dicébat enim intra se: Si te- 
tígero tantum vestiméntum 
ejus, salva ero. At Jesus con- 
vérsus et videns eam, dixit: 
Confíde, fília, fides tua te 
salvam fecit. Et salva facta 
est múlier ex illa hora. Et 
cum venísset Jesus in do- 
mum príncipis, et vidísset 
tibícines et turbam tumul- 
tuántem, dicébat: Recédite: 
non est enim mórtua puélla, 



A þeim tíma, þegar Jesús var 
að tala við mannf jöldann, 
sjá, þá kom forstöðumaður 
nokkur, lauthonum og mælti: 
Dóttir mín er nýskilin við, en 
kom þú og legg hönd þína yfir 
hana og hún mun lifa. Og Jesús 
stóð upp og fylgdi honum, svo 
og lærisveinar hans. Og sjá, 
kona nokkur, sem hafði haft 
blóðlát í tólf ár, kom að baki 
honum og snart fald yfirhafnar 
hans; því að hún sagði með 
sjálfri sér; Ef ég aðeins fæ snort- 
ið yfirhöfn hans, mun ég heil 
verða. En Jesússneri sér við, og 
er hann leit hana, sagði hann: 
Vertu hughraust, dóttir, trú þín 
hefur gjört þig heila. Og konan 
varð heil frá þeirri stundu. Og er 
Jesús kom i hús f orstöðumanns- 
ins og sá þar piparana og mann- 
fjöldann, sem var með þys, 
sagði hann: Farið burt, því að 
litla stúlkan er ekki dáin, heldur 



104 



PROPRIUM DE TEMPORE 



sed dormit. Et deridébant 
eum. Et cum ejécta esset 
turba, intrávit et ténuit ma- 
num ejus. Et surréxit puélla. 
Et éxiit fama hæc in univér- 
sam terram illam. - Credo. 

Offertorium. De profún- 
dis clamávi ad te, Dómine: 
Dómine, exáudi oratiónem 
meam : de prof úndis clamávi 
ad te, Dómine. 

Secreta. Pro nostræ servi- 
tútis augménto sacrifícium 
tibi, Dómine, laudis offéri- 
mus: ut, quod imméritis 
contulísti, propítius exsequá- 
ris. Per Dóminum nostrum... 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Amen, dico 
vobis, quidquid orántes péti- 
tis, crédite, quia accipiétis, 
et fiet vobis. 



Postcommunio. Quæsu- 
mus, omnípotens Deus: ut, 
quos divína tríbuis partici- 
patióne gaudére, humánis 
non sinas subjacére perícu- 
lis. Per Dóminum nostrum... 



sefur hún. Og þeir hlógu að 
honum. En er búið var að reka 
mannfjöldann út, gekk hann 
inn og tók í hönd henni. Og 
litla stúlkan reis upp. Og fregn- 
in um þetta barst út um allt 
það hérað. - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 129, 1- 
2. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mína. Úr djúpinu ákalla 
ég þig, Drottinn. 

Lágabæn. Drottinn, til að 
gjöra þjónustu vora fullkomn- 
ari færum vér þér þessa lof gjörð- 
arfórn, svo að þú megir fram- 
fylgja því náðarsamlega, sem þú 
hefur veitt oss að óverðskuld- 
uðu. Fyrir Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Mark. 11, 
24. Sannlega segi ég yður: 
Hvers, sem þér biðjið í bæninni, 
þá trúið að þér öðlist það(hafið 
þegar öðlazt það), og þér mun- 
uð fá það. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, almáttugi Guð, að láta 
þá ekki bugast af jarðneskum 
háskasemdum, er þú gleður 
með hluttöku í guðdómlegum 
leyndardómum. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



ÞRIÐJI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA 



105 



ÞRIÐJI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA l) 



Introitus. Dicit Dóminus : 
Ego cógito cogitatiónes pa- 
cis, et non afflictiónis : invo- 
cábitis me, et ego exáudiam 
vos : et redúcam captivitátem 
vestram de cunctis locis. Ps. 
Benedixísti, Dómine, terram 
tuam: avertísti captivitátem 
Jacob. ý 7 . Glória Patri . . . 

Oratio. Omnípotens sem- 
pitérne Deus, infirmitátem 
nostram propítius réspice : 
atque, ad protegéndum nos, 
déxteram tuæ majestátis ex- 
ténde. Per Dóminum no- 
strum . . . 



Inngönguvers. Jer. 19, 11, 
12 og 14. Drottinn segir : Ég hygg 
á fyrirætlanir til heilla (friðar), 
en ekki til óhamingju. Þér mun- 
uð ákalla mig, og ég mun bæn- 
heyra yður; og ég mun flytja 
yður á þann stað, þaðan, sem 
ég herleiddi yður. Sálm. 84, 2. 
Þú hefur verið landi þínu góð- 
samur, Drottinn, þú hefur snú- 
ið til góðs hlutskipti Jakobs. 'f. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi, eilífí 
Guð, lít þú líknsamlega á veik- 
leika vorn, og rétt þú út hægri 
hönd hátignar þinnar oss til 
verndar. Fyrir Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Rómverja. 12, 16-21. 



pRATRES: Nolíte esse pru- 
déntes apud vosmetíp- 
sos: nulli malum pro malo 
reddéntes : providéntes bona 
non tantum coram Deo, sed 
étiam coram ómnibus ho- 
mínibus. Sifíeripotest, quod 
ex vobis est, cum ómnibus 
homínibus pacem habéntes : 



B' 



RÆÐUR: Ætlið yður eigi 
hyggna með sjálfum yður; 
gjaldið engum illt fyrir illt; 
stundið hið góða, ekki aðeins 
fyrir Guði, heldur einnig fyrir 
öllum mönnum. Ef mögulegt 
er, að því er til yðar kemur, þá 
hafið frið við alla menn; hefnið 
yðar ekki, þér elskaðir, heldur 



1) Þegar sunnudagarnir eftir hvítasunnu eru fleiri en tuttugu og fjórir, eru 
eftir tuttugasta og þriðja sunnudagteknar upp þriðja, f jórða, fimmta og sjötta 
sunnudagsmessa eftir þrettánda eftir þörfum; en síðasta sunnudag kirkjuárs- 
ins er ætíð lesin messa tuttugasta og fjórða sunnudags eftir hvítasunnu. 



106 



PROPRIUM DE TEMPORE 



Non vosmetípsos defendén- 
tes, caríssimi, sed date locum 
iræ. Scriptum est enim: Mihi 
vindícta: ego retríbuam, di- 
cit Dóminus. Sed si esuríerit 
inimícus tuus, ciba illum: si 
sitit, potum da illi: hoc 
enim fáciens, carbónes ignis 
cóngeres super caput ejus. 
Noli vinci a malo, sed vince 
in bono malum. 

Graduale. Liberásti nos, 
Dómine, ex affligéntibus nos, 
et eos, qui nos odérunt, con- 
fudísti. f. In Deo laudábimur 
tota die, et in nómine tuo 
confitébimur in sæcula. 

Allelúja, allelúja. y. De 
profúndis clamávi ad te, Dó- 
mine: Dómine, exáudi ora- 
tiónem meam. Allelúja. 



lofið reiðinni 1 * að komast að. 
Því að ritað er: Mín er hefndin, 
ég mun endurgjalda, segir Drott- 
inn. En ef óvin þinn hungrar, 
þá gef honum að eta; ef hann 
þyrstir, þá gef honum að drekka; 
því að með því að gjöra þetta, 
safnar þú glóðum elds á höfuð 
honum. Lát ekki hið vonda 
yfirbuga þig, heldur sigra þú illt 
með góðu. 

Þrepsöngur. Sálm. 43, 8-9. 
Þú hefur frelsað oss, Drottinn, 
frá andstæðingum vorum og 
látið hatursmenn vora verða til 
skammar. % Af Guði hrósum 
vér oss ætíð og lofum nafn þitt 
að eilífu. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 129, 
1-2. ý. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 



raust mína. Allelúja. 
Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusarguðspjalls. 8, 1-13. 



Tn illo témpore: Cum de- 
scendísset Jesus de mon- 
te, secútæ sunt eum turbæ 
multæ: et ecce, leprósus vé- 
niens adorábat eum, dicens : 
Dómine, si vis, potes me 
mundáre. Et exténdens Jesus 
manum, tégitit eum, dicens: 



A þeim tíma, er Jesús var 
stiginn niður af fjallinu, 
fylgdi honum mikill mann- 
fjöldi. Og sjá, líkþrár maður 
kom til hans, laut honum og 
mælti : Herra, ef þú vilt, getur þú 
hreinsað mig. Og Jesús rétti út 
höndina, snart hann og sagði: 



1) jeiði Guðs. 



ÞRIÐJI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA 



107 



Volo. Mundáre. Et conféstim 
mundáta est lepra ejus. Et 
ait illi Jesus: Vide, némini 
díxeris : sed vade, osténde te 
sacerdóti, et offer munus, 
quod præcépit Móyses, in te- 
stimónium illis. Cum autem 
introísset Caphárnaum, ac- 
céssit ad eum centúrio, ro- 
gans eum et dicens: Dómi- 
ne, puer meus jacet in domo 
paralýticus, et male torqué- 
tur. Et ait illi Jesus: Ego vé- 
niam et curábo eum. Et re- 
spóndens centúrio, ait: Dó- 
mine, non sum dignus, ut 
intres sub tectum meum: 
sed tantum dic verbo, et sa- 
nábitur puer meus. Nam et 
ego homo sum sub potestáte 
constitútus, habens sub me 
mílites, et dico huic: Vade, 
et vadit: et álii: Veni, et ve- 
nit; et servo meo: Fac hoc, 
et facit. Audiens autem Je- 
sus, mirátus est, et sequénti- 
bus se dixit : Amen dico vo- 
bis, non invéni tantam fi- 
dem in Israél. Dico autem 
vobis, quod multi ab Orién- 
te et Occidénte vénient, et 
recúmbent cum Abraham et 
Isaac, et Jacob in regno cæ- 
lórum: fílii autem regni eji- 
ciéntur in ténebras exterió- 



Ég vil, verð þú hreinn. Og jafn- 
skjótt varð líkþrá hans hrein. 
Og Jesús segir við hann: Gæt 
þess, að segja það engum, en 
far burt, sýn þig prestinum og 
ber fram gjöfina, sem Móse 
skipaði fyrir, þeim til vitnis- 
burðar. En er hann var farinn 
inn í Kapernaum, kom til hans 
hundraðshöfðingi, bað hann og 
sagði: Herra, þjónn minn liggur 
heima lami og er mjög þungt 
haldinn. Og Jesús sagði við 
hann : Ég mun koma og lækna 
hann. Og hundraðshöfðinginn 
svaraði og sagði: Herra, ég er 
ekki verður þess, að þú gangir 
inn undir þak mitt ; en seg það 
aðeins með orði, og þjónn 
minn mun verða heilbrigður. 
Því að ég er og maður, sem 
yfirvaldi á að lúta og hef her- 
menn undir mér, og ég segi 
við þennan: Far þú, og hann 
fer, og við annan: Kom þú, og 
hann kemur, og við þjón minn : 
Gjör þú þetta, og hann gjörir 
það. En er Jesús heyrði það, 
undraðist hann og mælti við 
þá, sem fylgdu honum: Sann- 
lega segi ég yður, ekki einu 
sinni í ísrael hef ég fundið svo 
mikla trú. En ég segi yður, að 
margir munu koma frá austri 
og vestri og sitja til borðs með 



108 



PROPRIUM DE TEMPORE 



res: ibi erit fletus, et stridor Abraham og ísak og Jakob í 
déntium. Et dixit Jesus cen- himnaríki; en sonum ríkisins 
turióni: Vade, et sicut credi- mun verða varpað út í myrkrið 
dísti, fiat tibi. Et sanátus est fyrir utan; þar mun verða grát- 
puer in illa hora. - Credo. ur og gnístran tanna. Og Jesús 

sagði við hundraðshöfðingjann: 
Far þú, verði þér eins og þú trúðir. Og þjónninn varð heil- 
brigður á þeirri stundu. - Credo. 



Offertorium. De profún- 
dis clamávi ad te, Dómine: 
Dómine, exáudi oratiónem 
meam: de profúndis clamá- 
vi ad te, Dómine. 

Secreta. Hæc hóstia, Dó- 
mine, quæsumus, emúndet 
nostra delícta : et, ad sacrif í- 
cium celebrándum, subditó- 
rum tibi córpora mentésque 
sanctíficet. Per Dóminum 
nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 
Communío. Amen, dico 
vobis, quidquid orántes péti- 
tis, crédite, quia accipiétis, 
et fiet vobis. 



Po8tcommunio. Q u o s 

tantis, Dómine, largíris uti 
mystériis: quæsumus; ut ef- 
féctibus nos eórum veráci- 
ter aptáre dignéris. Per Dó- 
minum nostrum . . * 



Fórnunarver8. Sálm. 129, 1- 
2. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mína. Úr djúpinu ákalla 
ég þig, Drottinn. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn, að þessi fórn hreinsi 
oss af misgjörðum vorum og 
búi þegna þína undir þessa 
fórnfæringu með því að helga 
þá á líkama og sál. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuver8. Mark. n, 
24. Sannlega segi ég yður: 
Hvers, sem þér biðjið í bæninni, 
þá trúið,að þér öðlist það (haf- 
ið þegar öðlazt það), og þér 
munuð fá það. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, þú sem hefur 
látið oss verða aðnjótandi þess- 
ara miklu leyndardóma, að þér 
þóknist að gjöra oss samboðna 
áhrifum þeirra. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



FJÓRÐI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNÐA 



109 



FJÓRÐI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA 



Introitu8. Dicit Dóminus : 
Ego cógito cogitatiónes pa- 
cis, et non afflictiónis : invo- 
cábitis me, et ego exáudiam 
vos: et redúcam captivitá- 
tem vestram de cunctis lo- 
cis. Ps. Benedixísti, Dómine, 
terram tuam: avertísti capti- 
vitátem Jacob. v. Glória Pa- 
tri . . . 



Oratio. Deus, qui nos, in 
tantis perículis constitútos, 
pro humána scis fragilitáte 
non posse subsístere : da no- 
bis salútem mentis et cór- 
poris ; ut ea, quæ pro peccá- 
tis nostris pátimur, te adju- 
vánte vincámus. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



Inngönguvers. Jer. 29, 11, 
12 og 14. Drottinn segir: Ég hygg 
á fyrirætlanir til heilla (friðar), 
en ekki til óhamingju. Þér mun- 
uð ákalla mig, og ég mun bæn- 
heyra yður; og ég mun flytja 
yður á þann stað, þaðan, sem 
ég herleiddi yður. Sálm. 84, 2. 
Þú hefur verið landi þínu góð- 
samur, Drottinn, þú hefur snú- 
ið til góðs hlutskipti Jakobs. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Guð, þú, sem 
veizt, að vér, sem erum í svo 
miklum háska staddir, fáum 
ekki staðizt vegna mannlegs 
breyskleika, gjör oss heila á sál 
og líkama, til þess að með hjálp 
þinni vinnum vér bug á því, 
sem vér verðum að líða sakir 
synda vorra. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Rómverja. 13, 8-10. 
Némini quid- 



T^RATRES : 

quam debeátis, nisi ut 
ínvicem diligátis: qui enim 
díligit próximum, legem im- 
plévit. Nam: Non adulterá- 
bis: Non occídes: Non furá- 
beris: Non falsum testimó- 
nium dices: Non concupí- 
sces: et si quod est áliud 



TD RÆÐUR: Skuldið ekki neinum 
neitt nema það eitt að elska 
hver annan, því að sá, sem 
elskar náunga sinn, hefur upp- 
fyllt lögmálið. Því að þetta: Þú 
skalt ekki drýgja hór; þú skalt 
ekki mann vega; þú skalt ekjri 
stela; þú skalt ekki bera ljúg- 
vitni; þú skalt ekki girnast; og 



110 



PROPRIUM DE TEMPORE 



mandátum, in hoc verbo in- 
staurátur: Díliges próximum 
tuum sicut teípsum. Diléctio 
próximi malum non operá- 
tur. Plenitúdo ergo legis est 
diléctio. 

Graduale. Liberásti nos, 
Dómine, ex aff ligéntibus nos: 
et eos, qui nos odérunt, con- 
fudísti. In Deo laudábi- 
mur tota die, et in nómine 
tuo confitébimur in sæcula. 

Allelúja, allelúja. ý. De 
profúndis clamávi ad te, Dó- 
mine: Dómine, exáudi ora- 
tiónem meam. Allelúja. 



hvert annað boðorð, er í þess- 
um orðum innifalið: Þú skalt 
elska náunga þinn eins og sjálf- 
an þig. Kærleikurinn gjörir ekki 
náunganum mein. Kærleikur- 
inn er því uppfylling lögmáls- 
ins. 

Þrepsöngur. Sálm, 43, 8-9. 
Þú hefur frelsað oss, Drottinn, 
frá andstæðingum vorum og 
látið hatursmenn vora verða til 
skammar. f . Af Guði hrósum 
vér oss ætíð og lofum nafn þitt 
að eilífu. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 129, 
1-2. v. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mína. Allelúja. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusarguðspjalls. 8, 23-27. 



Tn illotémpore: Ascendén- 
te Jesu in navículam, se- 
cúti sunt eum discípuli ejus: 
et ecce, motus magnusfactus 
est in mari, ita ut navícula 
operirétur flúctibus, ipse ve- 
ro dormiébat. Et accessérunt 
ad eum discípuli ejus, et su- 
scitavérunt eum, dicéntes : 
Dómine, salva nos, perímus. 
Et dicit eis Jesus: Quid tími- 
di estis, módicæ fídei? Tunc 
surgens, imperávit ventis et 



A þeim tíma steig Jesús nið- 
ur í bát, og fylgdu læri- 
sveinar hans honum. Og sjá, þá 
gjörði svo mikið veður á vatn- 
inu, að bátinn huldi af bylgjun- 
um, en hann svaf . Og lærisvein- 
ar hans komu og vöktu hann 
og sögðu : Herra, bjarga þú oss, 
vér förumst. Og Jesús segir við 
þá: Hví eruð þér hræddir, lítil- 
trúaðir?Þá stóð hann upp og 
hastaði á vindana og vatnið, 
og blíðalogn varð. En mennirn- 



FIMMTI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA 



111 



mari, et facta est tranquílli- 
tas magna. Porro hómines 
miráti sunt, dicéntes: Qua- 
lis est hic, quia venti et ma- 
re obédiunt ei? - Credo. 

Offertorium. De profún- 
dis clamávi ad te, Dómine: 
Dómine, exáudi oratiónem 
meam: de profúndis clamá- 
vi ad te, Dómine. 

Secreta. Concéde, quæsu- 
mus, omnipotens Deus: ut 
hujus sacrifícii munus oblá- 
tum fragilitátem nostram 
ab omni malo purget sem- 
per et múniat. Per Dómi- 
num nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 
Communio. Amen, dico 
vobis, quidquid orántes pé- 
titis, crédite, quia accipiétis, 
et f iet vobis. 

Postcommunio. Múnera 
tua nos, Deus, a delectatió- 
nibus terrénis expédiant: et 
cæléstibus semper instáu- 
rent aliméntis. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



ir undruðust þetta og sögðu: 
Hvílíkur maður er þetta, að 
vindarnir og vatnið hlýða hon- 
um? - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 129, 1, 
2. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mína. Úr djúpinu ákalla 
ég þig, Drottinn. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
almáttugi Guð, veit þú, að 
þessi fórnfæring hreinsi ávallt 
breyskleika vorn af öllu illu og 
verndi hann fyrir því. Fyrir 
Drottin vorn . . . 

sjá bls. 23. 

Kommúníuvers. Mark. 11, 
24. Sannlega segi ég yður: 
Hvers, sem þér biðjið í bæninni, 
þá trúið, að þér öðlist það (haf- 
ið þegar öðlazt það) og þér 
munuð fá það. 

Kommúníubæn. Guð, megi 
gjafir þínar leysa oss frá jarð- 
neskum munaði og endurnæra 
oss ávallt með himneskri fæðu. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



FIMMTI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA 



Introitus. Dicit Dóminus: 
Ego cógito cogitatiónes pa- 
cis, et non aff lictiónis : invo- 



Inngönguvers. Jer. 29, 11, 
12 og 14. Drottinn segir : Ég hygg 
á fyrirætlanir til heilla (friðar), 



112 



PROPRIUM DE TEMPORE 



cábitis me, et ego exáudiam 
vos : et redúcam captivitátem 
vestram de cunctis locis. Ps. 
Benedixísti, Dómine, terram 
tuam: avertísti captivitátem 
Jacob. Glória Patri . . . 



Oratio. Famíliam tuam, 
quæsumus, Dómine, contí- 
nua pietáte custódi: ut, quæ 
in sola spe grátiæ cæléstis 
innítitur, tua semper prote- 
ctióne muniátur. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



en ekki til óhamingju. Þér mun- 
uð ákalla mig, og ég mun bæn- 
heyra yður; og ég mun flytja 
yður á þann stað, þaðan, sem 
ég herleiddi yður. Sálm. 84, 2. 
Þú hefur verið landi þínu góð- 
samur, Drottinn, þú hefur snú- 
ið til góðs hlutskipti Jakobs. Ý. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Vér biðjum þig, 
Drottinn, varðveit þú með stöð- 
ugri gæzku söfnuð þinn, sem 
styðst eingöngu við von um 
himneska náð, svo að hann 
njóti ávallt verndar þinnar. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Kólossumanna. 3, 12-17. 



T^ratres: Indúite vos sicut 
elécti Dei, sancti, et di- 
lécti, viscera misericórdiæ, 
benignitátem, humilitátem, 
modéstiam, patiéntiam, sup- 
portántes ínvicem, et donán- 
tes vobismetípsis si quis ad- 
vérsus áliquem habet queré- 
lam: sicut et Dóminus do- 
návit vobis, ita et vos. Super 
ómnia autem hæc, caritátem 
habéte, quod est vínculum 
perfectiónis : et pax Christi 
exsúltet in córdibus vestris, 
in qua et vocáti estis in uno 
córpore : et grati estóte. Ver- 



TDræður: íklæðizt eins og 
Guðs útvaldir, heilagir og 
elskaðir, hjartgróinni með- 
aumkun, góðvild, auðmýkt, 
hógværð, þolinmæði; umberið 
hver annan og fyrirgefið hver 
öðrum, ef einhver hef ur sök á 
hendur öðrum; eins og Drott- 
inn hefur fyrirgefið yður, svo 
skuluð þér og gjöra. En íklæð- 
izt yfir allt þetta elskunni, sem 
er band f ullkomleikans ; og látið 
frið Krists ríkja í hjörtum yðar, 
því að til friðar voruð þér og 
kallaðir í einum líkama; og 
verið þakklátir. Látið orð Krists 



FIMMTI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA 



113 



bum Christi hábitet in vobis 
abundánter, in omni sapién- 
tia docéntes, et commonén- 
tes vosmetípsos, psalmis, 
hymnis, et cánticis spirituá- 
libus, in grátia cantántes in 
córdibus vestris Deo. Omne, 
quodcúmque fácitis in ver- 
bo, aut in ópere, ómnia in 
nómine Dómini Jesu Christi, 
grátias agéntes Deo et Patri 
per Jesum Christum, Dómi- 
num nostrum. 

Graduale. Liberásti nos, 
Dómine, ex affligéntibus nos: 
et eos, qui nos odérunt, con- 
fudísti. jl r . In Deo laudábimur 
tota die, et in nómine tuo 
confitébimur in sæcula. 

Allelúja, allelúja. ý. De 
profúndis clamávi ad te, Dó- 
mine: Dómine, exáudi ora- 
tiónem meam. Allelúja. 



búa ríkulega hjá yður með allri 
speki; fræðið og áminnið hver 
annan með sálmum, lofsöngv- 
um og andlegum ljóðum og 
syngið Guði þakklátlega lof í 
hjörtum yðar. Og hvað sem 
þér svo gjörið í orði eða verki, 
þá gjörið allt í nafni Drottins 
Jesú Krists, þakkandi Guði og 
Föðurnum fyrir Jesúm Krist, 
Drottinn vorn. 

Þrepsöngur. Sálm. 43, 8-9. 
Þú hefur frelsað oss, Drottinn, 
frá andstæðingum vorum og 
látið hatursmenn vora verða til 
skammar. Af Guði hrósum 
vér oss ætíð og lofum nafn þitt 
að eilífu. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 129, 
1-2. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 



raust mína. Allelúja. 
Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusargudspjalls. 13, 24-30, 



Tn illo témpore : Dixit Jesus 
turbis parábolam hanc: 
Símile factum est regnum 
cælórum hómini, qui semi- 
návit bonum semen in agro 
suo. Cum autem dormírent 
hómines, venit inimícus 
ejus, et superseminávit zizá- 
nia in médio trítici, et ábiit. 



A þeim tíma setti Jesús fram 
þessa dæmisögu fyrir 
mannfjöldann: Likt er himna- 
ríki manni, er sáði góðu sæði 
í akur sinn. En meðan fólkið 
svaf, kom óvinur hans og sáði 
illgresi meðal hveitisins og fór 
síðan burt. En er kornið var 
sprottið og hafði borið ávöxt, 



114 PROPRIUM 



Cum autem crevísset herba 
et fructum fecísset, tunc ap- 
paruérunt et zizánia. Acce- 
déntes autem servi patrisfa- 
mílias, dixérunt ei: Dómine, 
nonne bonum semen semi- 
násti in agro tuo?Undeergo 
habet zizánia? Et ait illis : Ini- 
mícus homo hoc fecit. Servi 
autem dixérunt ei : Vis, imus, 
et collígimus ea? Et ait : Non : 
ne forte colligéntes zizánia 
eradicétis simulcumeisettrí- 
ticum. Sínite útraque crésce- 
re usque ad messem, et in 
témpore messis dicam mes- 
sóribus: Collígite primum 
zizánia, et alligáte ea in fa- 
scículos ad comburéndum, 
tríticum autem congregáte 
inhórreum meum. - Credo. 

Offertorium. De profún- 
dis clamávi ad te, Dómine: 
Dómine, exáudi oratiónem 
meam: de profúndis clamá- 
vi ad te, Dómine. 

Secreta. Hóstias tibi, Dó- 
mine, placatiónis offérimus: 
ut et delícta nostra miserá- 
tus absólvas, et nutántia cor- 
da tu dírigas. Per Dómi- 
num nostrum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 
Communio. Amen, dico 



DE TEMPORE 

þá kom og illgresið í ljós. Þá 
komu þjónar húsbóndans og 
sögðu við hann: Herra, sáðir 
þú ekki góðu sæði í akur þinn? 
Hvaðan kemur honum þá ill- 
gresið? En haiin mælti við þá: 
Þetta hefur óvinveittur maður 
gjört. En þjónarnir sögðu við 
hann: Viltu þá, að vér förum 
og tínum það? En hann sagði: 
Nei, svo að þér eigi, er þér tínið 
illgresið, reytið hveitið upp 
ásamt því. Látið hvorttveggja 
vaxa saman til kornskurðarins, 
og er kornskurðartíminn kem- 
ur, mun ég segja við kornskurð- 
armennina: Tínið fyrst illgresið 
og bindið það í bundin, til þess 
að brenna það, en safnið hveit- 
inu í kornhlöðu mína. - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 129, 1- 
2. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mína. Úr djúpinu ákalla 
ég þig, Drottinn. 

Lágabæn. Vér færum þér, 
Drottinn, friðþægingarfórnar- 
gjafir, til þess að þú fyrirgefir 
miskunnsamlega afbrot vor og 
leiðbeinir hvarflandi hjörtum 
vorum. Fyrir Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

| Kommúníuvers. Mark. 11. 



SJÖTTI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA 115 



vobis, quidquid orántes péti- 
tis, crédite, quia accipiétis, 
et fiet vobis. 



Po8tcommunio. Quæsu- 
mus, omnípotens Deus: ut 
illius salutáris capiámus ef- 
féctum, cujus per hæc mysté- 
ria pignus accépimus. Per 
Dóminum nostrum . . . 



24. Sannlega segi ég yður: 
Hvers, sem þér biðjið i bæninni, 
þá trúið, að þér öðlist það (haf- 
ið þegar öðlazt það), og þér 
munuð fá það. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, almáttugi Guð, að vér 
öðlumst raunverulega þá sálu- 
hjálp, sem þessir leyndardómar 
veita oss tryggingu fyrir. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



SJÖTTI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA 



Introitus. Dicit Dóminus : 
Ego cógito cogitatiónes pa- 
cis, et non afflictiónis : invo- 
cábitis me, et ego exáudiam 
vos : et redúcam captivitátem 
vestram de cunctis locis. Ps. 
Benedixísti, Dómine, terram 
tuam: avertisti captivitátem 
Jacob. jl'. Glória Patri . . . 



Oratio. Præsta, quæsu- 
mus, omnipotens Deus : ut, 
semper rationabilia medi- 
tántes, quæ tibi sunt plácita, 
et dictis exsequámur et fa- 
ctis. Per Dóminum no- 
strum . . . 



Inngönguvers. Jer. 29, 11, 
12 ogi4. Drottinn segir: Ég hygg 
á fyrirætlanir til heilla (friðar), 
en ekki til óhamingju. Þér mun- 
uð ákalla mig, og ég mun bæn- 
heyra yður; og ég mun flytja 
yður á þann stað, þaðan, sem 
ég herleiddi yður. Sálm. 84, 2. 
Þú hefur verið landi þinu góð- 
samur, Drottinn, þú hefur snú- 
ið til góðs hlutskipti Jakobs. Ý. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Vér biðjum þig, 
almáttugi Guð, veit þú, að vér 
festum ávallt huga vorn við 
það, sem skynsamlegt er, og 
framkvæmum i orði og verki 
það, sem þér er velþóknanlegt. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



116 



PROPRIUM DE TEMPORE 



Pistill. 

Kafli úr fyrra bréfi heilags Páls postula til Þessaloníkumanna. i, 2-10. 



pRATRES: Grátias ágimus 
Deo semper pro ómni- 
bus vobis, memóriam vestri 
faciéntes in oratiónibus no- 
stris sine intermissióne, mé- 
mores óperis fídei vestræ, et 
labóris, et caritátis, et susti- 
néntiæ spei Dómini nostri 
Jesu Christi, ante Deum et 
Patrem nostrum : sciéntes, 
fratres, dilécti a Deo, electió- 
nem vestram: quia Evangé- 
lium nostrum non fuit ad 
vos in sermóne tantum, sed 
et in virtúte, et in Spíritu 
Sancto, et in plenitúdine 
multa, sicut scitis quales 
fuérimus in vobis propter 
vos. Et vos imitatóres nostri 
facti estis, et Dómini, exci- 
piéntes verbum in tribula- 
tióne multa, cum gáudio 
Spíritus Sancti: ita ut facti si- 
tis forma ómnibus credénti- 
bus in Macedónia, et in 
Achája. A vobis enim dif- 
famátus est sermo Dómini, 
non solum in Macedónia et 
in Achája, sed et in omni lo- 
co fides vestra, quæ est ad 
Deum, profécta est, ita ut 
non sit nobis necésse quid- 



ræður: Vér þökkum ávallt 
Guði fyrir yður alla, er vér 
minnumst yðar í bænum vor- 
um án afláts, minnugir fyrir 
augsýn Guðs og Föður vors 
verks yðar í trúnni og erfiðis 
yðar í kærleikanum og stöðug- 
lyndis yðar í voninni á Drottin 
vorn Jesúm Krist. Vér vitum, 
bræður, elskaðir af Guði, að þér 
eruð útvaldir, því að fagnaðar- 
boðskapur vor kom eigi til yðar 
í orðum einum, heldur einnig 
í krafti og i Heilögum Anda og 
með fullkominni sannfæringu. 
Þér vitið, hvernig vér komum 
fram hjá yður yðar vegna. Og 
þér hafið gjörzt eftirbreytendur 
vorir og Drottins, er þér tókuð 
á móti orðinu með fögnuði 
Heilags Anda, þrátt fyrir mikla 
þrengingu, svo að þér eruð 
orðnir fyrirmynd öllum trúuð- 
um í Makedóníu ogí Akkeu, því 
að frá yður hefur orð Drottins 
hljómað, ekki aðeins í Make- 
dóníu og Akkeu, heldur er og 
trú yðar á Guð kunn orðin alls- 
staðar, s vo að vér þurf um ekkert 
um það að tala. Því að þeir 
segja sjálfir frá því um oss, 
hvílíka komu vér áttum til yðar, 



SJÖTTI SUNNUDAGUR EFTIR ÞRETTÁNDA 



117 



quam loqui. Ipsi enim de 
nobis annúntiant,qualemin- 
tróitum habuérimus ad vos: 
et quómodo convérsi estis 
ad Deum a simulácris, ser- 
víre Deo vivo et vero, et ex- 
spectáre Fílium ejus de cæ- 
lis (quem suscitávit ex mór- 
tuis) Jesum, qui erípuit nos 
Graduale. Liberásti nos, 
Dómine, ex affligéntibus nos: 
et eos, qui nos odérunt, con- 
fudísti. i'. In Deo laudábimur 
tota die, et in nómine tuo 
confitébimur in sæcula. 

Allelúja, allelúja. jl r . De 
profúndis clamávi ad te, Dó- 
mine: Dómine, exáudi ora- 
tiónem meam. Allelúja. 



og hvernig þér sneruð yður til 
Guðs frá skurðgoðunum, til 
þess að þjóna lifandi og sönnum 
Guði, og væntið nú Sonar hans 
frá himnum, sem hann upp- 
vakti frá dauðum, Jesú, er frels- 
aði oss f rá hinni komandi reiði. 

ab ira ventúra. 

Þrepsöngur. Sálm. 43, 8-9. 
Þú hefur frelsað oss, Drottinn, 
frá andstæðingum vorum og 
látið hatursmenn vora verða til 
skammar. jh Af Guði hrósum 
vér oss ætíð og lofum nafn þitt 
að eilíf u. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 129, 
1-2. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mína. Allelúja. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusarguðspjalls. 13,31-35. 



Tn illo témpore : Dixit Jesus 
turbis parábolam hanc: 
Símile est regnum cælórum 
grano sinápis, quod accí- 
piens homo seminávit in 
agro suo : quod mínimum 
quidem est ómnibus semíni- 
bus: cum autem créverit, 
majus est ómnibus oléribus, 
et fit arbor, ita ut vólucres 
cæli véniant, et hábitent in 



A 



þeim tíma setti Jesús 
þessa dæmisögu fram fyrir 
mannfjöldann og mælti: Líkt 
er himnaríki mustarðskorni, er 
maður tók og sáði í akur sinn. 
Að vísu er það hverju sáðkorni 
smærra, en þegar það er sprott- 
ið, er það stærra hverri garðjurt 
og verður að tré, svo að fuglar 
himinsins koma og hreiðra sig 
í greinum þess. Aðra dæmisögu 



118 



PROPRIUM DE TEMPORE 



ramis ejus. Aliamparábolam 
locútus est eis: Símile est 
regnum cælórum ferménto, 
quod accéptum múlier abs- 
cóndit in farínæ satis tribus, 
donec fermentátum est to- 
tum. Hæc ómnia locútus est 
Jesus in parábolis ad turbas : 
et sine parábolis non loque- 
bátur eis : ut implerétur, quod 
dictum erat per Prophétam 
dicéntem: Apériam in pará- 
bolis os meum, eructábo 
abscóndita a constitutióne 
mundi. - Credo. 

Offertorium De profún- 
dis clamávi ad te, Dómine: 
Dómine, exáudi oratiónem 
meam: de profúndis clamávi 
adte, Dómine. 

Secreta. Hæc nos oblátio, 
Deus, mundet, quæsumus, 
et rénovet, gubérnet et pró- 
tegat. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Prefatía heilagrar Þrenningar, 

Communio. Amen, dico 
vobis, quidquid orántes pé- 
titis, crédite, quia accipiétis, 
et fiet vobis. 



Po8tcommunio. Cælésti- 
bus, Dómine, pasti delíciis: 



sagði hannþeim: Líkt er himna- 
ríki súrdeigi, er kona tók og 
faldi í þremur mælum mjöls, 
unz það sýrðist allt saman. Allt 
þetta talaði Jesús í dæmisögum 
við mannf jöldann, en án dæmi- 
sagna talaði hann ekkert til 
þeirra, til þess að rættist það, 
sem talað er fyrir spámanninn, 
er hann segir: Ég mun opna 
munn minn í dæmisögum og 
mæla fram það, sem hulið hef- 
ur verið frá grundvöllun heims- 
ins. - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 129, 1- 
2. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mína. Úr djúpinu ákalla 
ég þig, Drottinn. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Guð, að þessi fórn hreinsi oss, 
endurnýji, leiði og verndi. Fyrir 
Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Mark. 11, 
24. Sannlega segi ég yður: 
Hvers, sem þér biðjið í bæninni, 
þá trúið, að þér öðlist það (haf- 
ið þegar öðlazt það), og þér 
munuð fá það. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, að vér, endur- 



TUTTUGASTI OG FJÓRÐI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 119 



quæsumus; ut semper éa- 
dem, per quæ veráciter vívi- 
mus, appetámus. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



nærðir með himneskum unað- 
semdum, sækjumst ávallt eftir 
því, sem í sannleika viðheldur 
lífi voru. Fyrir Drottin vorn . . . 



TUTTUGASTI OG FJÓRÐI SUNNUDAGUR 
EFTIR HVÍTASUNNU 



Introitus. Dicit Dóminus: 
Ego cógito cogitatiónes pa- 
cis, et non afflictiónis : invo- 
cábitis me, et ego exáudiam 
vos: et redúcam captivitá- 
tem vestram de cunctis locis. 
Ps. Benedixísti, Dómine, ter- 
ram tuam : avertísti captivitá- 
tem Jacob. jL Glória Patri . . . 

ið til góðs hlutskipti Jakobs. 

Oratio. Excita, quæsu- 
mus, Dómine, tuórum fidé- 
lium voluntátes: ut, divíni 
óperis fructum propénsius 
exsequéntes ; pietátis tuæ re- 
média majóra percípiant. 
Per Dóminum nostrum . . . 



Inngönguvers. Jer. 29, 11, 
12 og 14. Drottinn segir:Ég hygg 
á fyrirætlanir til heilla (friðar), 
en ekki til óhamingju. Þér mun- 
uð ákalla mig, og ég mun bæn- 
heyra yður; og ég mun flytja 
yður á þann stað, þaðan, sem 
ég herleiddi yður. Sálm. 84, 2. 
Þú hefur verið landi þínu góð- 
samur, Drottinn, þú hefur snú- 
% Dýrð sé Föðurnum . . . 

KoIIekta. Vér biðjum þig, 
Drottinn, uppvek vilja þinna 
trúuðu, svo að með því að 
sækjast af meiri áhuga eftir 
ávexti hinnar guðdómlegu 
helgiþjónustu, megi þeir öðlast 
aukna hjálp föðurelsku þinnar. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



Pistill. 



Kafli úr bréfi heilags Páls postulatil Kólossumanna. 1, 9-14. 

TD RÆÐUR: Vér látum ekki af að 
biðja fyrir yður og beiðast 
þess, að þér mættuð fyllast 
þekkingu á vilja hans (Guðs) í 
alls konar speki og andlegum 



ratres : Non cessámus 
pro vobis orántes et po- 
stulántes, ut impleámini 
agnitióne voluntátis Deí, in 
omni sapiéntia et intelléctu 



120 



PROPRIUM DE TEMPORE 



spiritáli: ut ambulétis digne 
Deo per ómnia placéntes: in 
omni ópere bono fructificán- 
tes, et crescéntes in sciéntia 
Dei: in omni virtúte confor- 
táti secúndum poténtiam 
claritátis ejus in omni patién- 
tia, et longanimitáte cum 
gáudio, grátias agéntes Deo 
Patri, qui dignos nos fecit in 
partem sortis sanctórum in 
lúmine: qui erípuit nos de 
potestáte tenebrárum, et 
tránstulit in regnum Fílii di- 
lectiónis suæ, in quo habé- 
mus redemptiónem per sán- 
guinem ejus, remissiónem 
peccatórum. 

Graduale. Liberásti nos, 
Dómine, ex affligéntibus 
nos: et eos, qui nos odérunt, 
confudísti. f. In Deo laudá- 
bimur tota die, et in nómi- 
ne tuo confitébimur in sæ- 
cula. 

Allelúja, allelúja. ý. De 
profúndis clamávi ad te, Dó- 
mine: Dómine, exáudi ora- 
tiónem meam. Allelúja. 



skilningi, svo að þér hegðið 
yður eins og Drottni er sam- 
boðið, honum til þóknunar á 
allan hátt (í öllu) og berið ávöxt 
i öllu góðu verki og vaxið að 
þekkingu á Guði ; verðið styrkt- 
ir með hvers konar krafti eftir 
mætti dýrðar hans, til að um- 
bera og þola allt með gleði, og 
þakkið Föðurnum, sem hefur 
gjört oss (yður) hæfa til að fá 
hlutdeild i arfleifð hinna heil- 
ögu í ljósinu og hrifið oss frá 
valdi myrkursins og flutt oss 
inn i riki sins elskaða Sonar. 
En i honum eigum vér fyrir 
blóð hans endurlausnina, fyrir- 
gefningu syndanna. 

Þrepsöngur. Sálm. 43, 8-9. 
Þú hefur frelsað oss, Drottinn, 
frá andstæðingum vorum og 
látið hatursmenn vora verða til 
skammar. f. Af Guði hrósum 
vér oss ætið og lofum nafnþitt 
að eilifu. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 129, 
1-2. ý. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mina. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga M atteusarguðspjalls. 24, 15-35. 

Tn illo témpore: Dixit Jesus A þeim tima, mælti Jesús til 
discípulis suis: Cum vi- ' lærisveina sinna: Þegar 



TUTTUGASTI OG FJÓRÐI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 121 



déritis abominatiónem de- 
solatiónis, quæ dicta est a 
Daniéle Prophéta, stantem 
in loco sancto: qui legit, in- 
télligat: tunc qui in Judæa 
sunt, fúgiant ad montes: et 
qui in tecto, non descéndat 
tóllere áliquid de domo sua: 
et qui in agro, non revertá- 
tur tóllere túnicam suam. 
Væ autem prægnántibus et 
nutriéntibus in illis diébus. 
Oráte autem, ut non fiat fuga 
vestra in híeme vel sábbato. 
Erit enim tunc tribulátio 
magna, qualis non fuit ab 
inítio mundi usque modo, 
neque fiet. Et nisi breviáti 
fuíssent dies illi, non fíeret 
salva omnis caro: sed pro- 
pter eléctos breviabúntur 
dies illi. Tunc si quis vobis 
díxerit: Ecce, hic est Chri- 
stus, aut illic: nolíte créde- 
re. Surgent enim pseudo- 
chrísti et pseudoprophétæ, 
et dabunt signa magna et 
prodígia, ita ut in errórem 
inducántur (si fíeri potest) 
étiam elécti. Ecce, prædíxi 
vobis. Si ergo díxerint vobis: 
Ecce, in desérto est, nolíte 
exíre: ecce, in penetrálibus, 
nolíte crédere. Sicut enim 
fulgur exit ab Oriénte et pa- 



þér sjáið viðurstyggð eyðingar- 
innar, sem talað erum af Daníel 
spámanni, standandi á helgum 
stað - lesarinn athugi það - þá 
flýi þeir, sem eru í Júdeu, upp á 
fjöllin. Sá, sem er uppi á þak- 
inu, f ari ekki ofan, til að sækja 
neitt, sem er í húsi hans; og sá, 
sem er á akrinum, snúi eigi 
aftur, til að taka yfirhöfn sína. 
En vei þeim, sem þungaðar eru, 
og þeim, sem börnhafa á brjósti 
á þeim dögum; en biðjið, að 
flótti yðar verði ekki um vetur 
né á hvíldardegi, þvi að þá mun 
verða svo mikil þrenging, að 
engin hefur þvílík verið frá upp- 
hafi heims allt til þessa, né 
heldur mun verða. Og ef dagar 
þessir yrðu ekki styttir, kæmist 
enginn maður af ; en sakir hinna 
útvöldu munu þessir dagar 
verða styttir. Ef einhver þá segir 
við yður: Sjá, hér er Kristur 
(hinn Smurði) eða hér (þar), þá 
trúið því ekki. Því að upp munu 
rísa falskristar og falsspámenn, 
og þeir munu gjöra stór tákn 
og undur, til þess að leiða í 
villu, ef verða mætti, jafnvel 
hina útvöldu. Sjá, ég hef sagt 
yður það fyrir. Ef þeir því segja 
við yður: Sjá,hanner í óbyggð- 
inni, þá farið eigi út þangað; 
sjá, hann er í herbergjunum, 



122 PROPRIUM DE TEMPORE 



retusque in Occ id éntem : ita 
erit et advéntus Fílii hómi- 
nis. Ubicúmque fúerit cor- 
pus, illic congregabúntur et 
áquilæ. Statim autem post 
tribulatiónem diérum illó- 
rum sol obscurábitur, et lu- 
na non dabit lumen suum, 
et stellæ cadent de cælo, et 
virtútes cælórum commo- 
vebúntur : et tunc parébit si- 
gnum Fílii hóminis in cælo: 
et tunc plangent omnes tri- 
bus terræ : et vidébunt Filium 
hóminis veniéntem in núbi- 
bus cæli cum virtúte multa 
et majestáte. Et mittet Ange- 
los suos cum tuba et voce 
magna : et congregábunt elé- 
ctos ejus a quátuor ventis, a 
summis cælórum usque ad 
términos eórum. Ab árbore 
autem fici díscite parábolam: 
cum jam ramus ejus tener 
fúerit et fólia nata, scitis, 
quia prope est æstas: ita et 
vos cum vidéritis hæc óm- 
nia, scitóte, quia prope est 
in jánuis. Amen, dico vobis, 
quia non præteríbit generátio 
hæc, donec ómnia hæc fiant. 
Cælum et terra transíbunt, 
verba autem mea non præ- 
teríbunt. - Credo. 



þá trúið því ekki. Því að eins 
og eldingin gengur út frá austri 
og skín allt til vesturs, þannig 
mun verða koma Mannssonar- 
ins. Þar sem hræið er, þar munu 
ernirnir safnast. En þegar eftir 
þrengingu þessara daga mun 
sólin sortna og tunglið eigi gefa 
skin sitt, og stjörnurnar munu 
hrapa af himni,og kraftar himn- 
anna munu bifast. Og þá mun 
tákn Mannssonarins sjást á 
himninum, og þá munu allar 
kynkvíslir jarðarinnar kveina, 
og þær munu sjá Mannssoninn 
komandi á skýjumhimins með 
mætti og mikilli dýrð. Og hann 
mun senda út engla sína með 
hljómsterkum lúðri, og þeir 
munu safna saman hans út- 
völdu frá áttunum fjórum, 
himinsendanna á milli. En 
nemið líkinguna af fíkjutrénu: 
Þegar greinin á því er orðin 
mjúk og fer að skjóta út lauf- 
um, þá vitið þér, að sumarið 
er í nánd. Þannig skuluð þér 
vita, þegar þér sjáið allt þetta, 
að það (hann) er i nánd, fyrir 
dyrum. Sannlega segi ég yður: 
Þessi kynslóð mun ekki líða 
undir lok, unz þetta allt kemur 
fram. Himinn og jörð munu 
líða undir lok, en orð mín 
munu ekki undir lok líða. 



TUTTUGASTI OG FJÓRÐI SUNNUDAGUR EFTIR HVÍTASUNNU 123 



Offertorium. De profún- 
dis clamávi ad te, Dómine: 
Dómine, exáudi oratiónem 
meam: de profúndis clamá- 
vi ad te, Dómine. 

Secreta. Propítius esto, 
Dómine, supplicatiónibus 
nostris: et, pópuli tui obla- 
tiónibus precibúsque suscé- 
ptis, ómnium nostrum ad te 
corda convérte; ut, a terré- 
nis cupiditátibus liberáti, ad 
cæléstia desidéria transeá- 
mus. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Prefatía heilagrar Prenningar, 

Communio. Amen, dico 
vobis, quidquid orántes péti- 
tis, crédite, quia accipiétis, 
et fiet vobis. 

Postcommunio. Concé- 
de nobis, quæsumus, Dómi- 
ne: ut per hæc sacraménta 
quæ súmpsimus, quidquid 
in nostra mente vitiósum 
est, ipsórum medicatiónis 
dono curétur. Per Dóminum 
nostrum . . . 



Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 129, 1- 
2. Úr djúpinu ákalla ég þig, 
Drottinn, Drottinn, heyr þú 
raust mína. Úr djúpinu ákalla 
ég þig, Drottinn. 

Lágabæn. Drottinn, heyr þú 
miskunnsamlega auðmjúkar 
bænir vorar, og snú þú hjörtum 
vor allra til þín, er þú hefur 
þegið förnargjanr og bænir lýðs 
þíns, svo að vér megum, frels- 
aðir frá jarðneskum ástríðum, 
hverfa að himneskum löngun- 
um. Fyrir Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Mark. 11 , 
24. Sannlega segi ég yður: 
Hvers,sem þér biðjið íbæninni, 
þá trúið, að þér öðlist það (haf- 
ið þegar öðlazt það), og þér 
munuð fá það. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, veit þú oss, 
að fyrir græðandi mátt þessara 
leyndardóma, er vér höfum 
neytt, megi allt það læknast, 
sem spillt er í sálu vorri. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



PROPRIUM DE SANCTIS 
(Sjá formálann). 



10. ÁGÚST - HEILAGUR LÁRENTÍUS 



127 



HEILAGUR LÁRENTÍUS, PÍSLARVOTTUR 

10. ÁGÚST 



Introitus. Conféssio et 
pulchritúdo in conspéctu 
ejus : sánctitas et magnif icén- 
tia in sanctificatióne ejus. 
Ps. Cantáte Dómino cánti- 
cum novum : cantáte Dómi- 
no, omnis terra. Ý. Glória 
Patri . . . 

Oratio. Da nobis, quæsu- 
mus, omnipotens Deus: vi- 
tiórum nostrórum flammas 
exstínguere; qui beáto Lau- 
réntio tribuísti tormentórum 
suórum incéndia superáre. 
Per Dóminum nostrum . . . 



Inngönguvers. Sálm. 95, 6. 
Tign og fegurð eru fyrir augliti 
hans ; máttur og dýrð í helgi- 
dómi hans. Sálm. 95, 1. Syngið 
Drottni nýjan lofsöng, syngið 
Drottni, öll jarðríki. y. Dýrð 
sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi Guð, 
vér biðjum þig, veit, að logar 
lasta vorra slokkni í oss, þú, 
sem veittir hinum sæla Lárent- 
íusi að sigrast á loga kvala 
sinna. Fyrir Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr siðara bréfi heilags Páls postula til Korintumanna. 9, 6-10. 



T^ratres: Qui parce sémi- 
nat, parce et metet: et 
qui séminat in benedictióni- 
bus, de benedictiónibus et 
metet. Unusquísque prout 
destinávit in corde suo, non 
extristítia aut ex necessitáte: 
hílarem enim datórem díli- 
git Deus. Potens est autem 
Deus omnem grátiam abun- 
dáre fácere in vobis, ut, in 
ómnibus semper omnem 



XDræður: Sá, sem sáir spar- 
lega, mun og sparlega upp- 
skera, og sá, sem sáir með bless- 
unum, 1 ' mun og með blessun- 
um uppskera. Sérhver gefi eins 
og hann hefur ásett sér í hjarta 
sínu, ekki með ólund eða með 
nauðung; því að Guð elskar 
glaðan gjafara. En Guð er þess 
megnugur að láta alla náð 
hlotnast yður ríkulega, til þess 
að þér í öllu og ávallt hafið allt, 



1) rikulega. 



128 



PROPRIUM DE SANCTIS 



sufficiéntiam habéntes, 
abundétis in omne opus 
bonum, sicut scriptum est: 
Dispérsit, dedit paupéribus: 
justítia ejus manet in sæcu- 
lum sæculi. Qui autem ad- 
minístrat semen seminánti: 
et panem ad manducándum 
præstábit, et multiplicábit 
semen vestrum, et augébit 
increménta frugum justítiæ 
vestræ. 

Graduale. Probásti, Dó- 
mine, cor meum, et visitásti 
nocte. t. Igne me examiná- 
sti, et non est invénta in me 
iníquitas. 

Allelúja, allelúja. ý. Leví- 
ta Lauréntius bonum opus 
operátus est: qui per signum 
crucis cæcos illuminávit. 
Allelúja. 

Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesarguðspjalls. 12, 24-26. 



sem þér þarfnist, oghafið gnægð 
til sérhvers góðverks, eins og 
ritað er: Hann miðlaði mildi- 
lega, gaf hinum snauðu, rétt- 
læti hans varir að eilífu. En sá, 
sem gefur sáðmanninum sæði 
og brauð til fæðu, hann mun 
og gefa yður sáð og margfalda 
það og auka ávexti réttlætis 
yðar. 



Þrep8Öngur. Sálm. 16, 3. 
Drottinn, þegar þú rannsakar 
hjarta mitt, vitjar mín um næt- 
ur og reynir mig í eldi, þá finn- 
ur þú ekkert ranglæti í mér. 

Allelúja, allelúja. y. Lárent- 
íus levíti gjörði góðverk, hann, 
sem gaf blindum sýn með kross- 
marki. Allelúja. 



Tn illo témpore: Dixit Je- 
susdiscípulis suis: Amen, 
amen, dico vobis, nisi gra- 
num fruménti cadens in ter- 
ram, mórtuum fúerit, ipsum 
solum manet: si autemmór- 
tuum fúerit, multum fru- 
ctum affert. Qui amat áni- 
mam suam, perdet eam: et 
qui odit ánimam suam in 



A þeim tíma mælti Jesús til 
lærisveina sinna: Sann- 
lega, sannlega segi ég yður: 
Falli hveitikornið ekki í jörðu 
og deyi, verður það einsamalt; 
en deyi það, ber það mikinn 
ávöxt. Sá, sem elskar líf sitt, 
glatar því, og sá, sem hatar líf 
sitt í þessum heimi, mun varð- 
veita það til eilífs lífs. Vilji 



10. ÁGÚST - HEILAGUR LÁRENTÍUS 



129 



hoc mundo, in vitam ætér- 
nam custódit eam. Si quis 
mihi minístrat, me sequá- 
tur: et ubi sum ego, illic et 
miníster meus erit. Si quis 
mihi ministráverit, honori- 
ficábit eum Pater meus. 

Offertorium. Conféssio 
et pulchritúdo in conspéctu 
ejus: sánctitas, et magnifi- 
céntia in sanctificatióne ejus. 

Secreta. Accipe, quæsu- 
mus, Dómine, múnera di- 
gnánter obláta: et, beáti 
Lauréntii suffragántibus mé- 
ritis, ad nostræ salútis auxí- 
lium proveníre concéde. Per 
Dóminum nostrum . . . 

Almenn prefatia, sjá bls. 28. 

Communio. Qui mihi 
minístrat, me sequátur: et 
ubi ego sum, illic etminíster 
meus erit. 

Postcommunio. Sacro 
múnere satiáti, súpplices te, 
Dómine, deprecámur: ut, 
quod débitæ servitútis cele- 
brámus offício, intercedénte 
beáto Lauréntio Mártyre tuo, 
salvatiónis tuæ sentiámus 
augméntum. Per Dóminum 
nostrum . . . 



einhver þjóna mér, fylgi hann 
mér eftir, og hvar sem ég er, 
þar skal og þjónn minn vera. 
Þjóni einhver mér, mun Faðir 
minn heiðra hann. 



Fórnunarvers. Sálm. 95, 6. 
Tign og fegurð eru fyrir augliti 
hans; máttur og dýrð í helgi- 
dómi hans. 

Lágabæn. Drottinn, vér biðj- 
um þig, þigg fórnargjafirnar, 
sem vér færum þér með lotn- 
ingu, og gef, að þær gagni oss 
til sáluhjálpar fyrir árnandi mátt 
verðleikahins sæla Lárentíusar. 
Fyrir Drottin vorn . . . 

Kommúníuvers. Jóh. 12, 26. 
Vilji einhver þjóna mér, fylgi 
hann mér eftir, oghvar sem ég 
er, þar skal og þjónn minn vera. 

Kommúníubæn. Mettir af 
hinni helgu fórnargjöf, biðjum 
vér þig auðmjúklega, Drottinn, 
að þess, sem vér framkvæmum 
hátíðlega sem skylduga þjón- 
ustu, megum vér og kenna sem 
meiri náðar til sáluhjálpar fyrir 
milligöngu hins sæla Lárentíus- 
ar, píslarvotts þíns. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



130 



PROPRIUM DE SANCTIS 



UPPNUMNING MARIU 

15. ÁGÚST 



Introitus. Signum ma- 
gnum appáruit in cælo: mú- 
lier amícta sole, et luna sub 
pédibus ejus, et in cápite ejus 
coróna stellárum duódecim. 
Ps. Cantáte Dómino cánti- 
cum novum: quia mirabília 
fecit. ji'. Glória Patri . . . 

Oratio. Omnípotens sem- 
pitérne Deus, qui Immaculá- 
tam Vírginem Maríam, Fílii 
tui Genitrícem, córpore et 
ánima ad cæléstem glóriam 
assumpsísti: concéde, quæ- 
sumus; ut ad supérna sem- 
per inténti, ipsíus glóriæ me- 
reámur esse consórtes. Per 
eúmdem Dóminum no- 
strum . . . 



Inngönguvers. Opinb. 12, 1. 
Tákn mikið birtist á himni: 
kona, klædd sólinni, og tunglið 
var undir fótum hennar, og á 
höfði hennar var kóróna af tólf 
stjörnum. Sálm. 97, 1. Syngið 
Drottni nýjan söng; því að hann 
hefur gjört dásemdarverk. y. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi, eilífi 
Guð, þú, sem hefur uppnumið 
hina óflekkuðu meyju, Maríu, 
móður Sonar þíns, í himneska 
dýrð með líkama og sál, vér 
biðjum þig, gef, að með því að 
láta oss ávallt umhugað um hið 
himneska, verðskuldum vér að 
verða aðnjótandi dýrðar henn- 
ar. Fyrir hinn sama Drottin 
vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr fúdítarbók. 13, 22-25; J 5> 10, 
J^enedíxit te Dóminus in 



virtúte sua, quia per te 
ad níhilum redégit inimícos 
nostros. Benedícta es tu, fí- 
lia, a Dómino Deo excélso, 
præ ómnibus muliéribus su- 
per terram. Benedíctus Dó- 
minus, qui creávit cælum et 
terram, qui te diréxit in vúl- 
nera cápitis príncipis inimi- 



T^\rottinn hefur blessað þig 
með mætti sínum, því að 
fyrir þig hefur hann að engu 
gjört óvini vora. Blessuð sért 
þú, dóttir, af Drottni, Guði hin- 
um æðsta, framar öllum kon- 
um á jörðunni. Vegsamaður sé 
Drottinn, sem skóp himin og 
jörð og leiðbeindi þér til að 
höggva höfuðið af foringja 



15. ÁGÚST - UPPNUMNING MARÍU 



131 



córum nostrórum ; quia hó- 
die nomen tuum ita magni- 
ficávit, ut non recédat laus 
tua de ore hóminum, qui 
mémores fúerint virtútis Dó- 
mini in ætérnum, pro qui- 
bus non pepercísti ánimæ 
tuæ propter angústias et tri- 
bulatiónem géneris tui, sed 
subvenisti ruinæ ante con- 
spéctum Dei nostri. Tu gló- 
ria Jerúsalem, tu lætítia Is- 
raél, tu honorificéntia pópu- 
li nostri. 

Graduale. Audi, fílía, et 
vide, et inclina aurem tuam, 
et concupiscet rex pulchritú- 
dinem tuam. í'. Tota decóra 
ingréditur fília regis, textúræ 
aureæ sunt amictus ejus. 

Allelúja, allelúja. f . As- 
súmpta est María incælum: 
gaudet exércitus Angelórum. 
Alleiúja. 



f jandmanna vorra; því að í dag 
hefur hann gjört nafn þitt svo 
dýrlegt, að lofgjörð til þín mun 
aldrei hverfa af munni mann- 
anna, sem um eilífð munu 
minnast máttar Drottins. Því að 
þú þyrmdir ekki lífi þínu, þegar 
þjóð þín var í þrengingum og 
nauðum, heldur komst í veg 
fyrir eyðingu vora,frammi fyrir 
auglíti Guðs vors. Þú ert veg- 
semd Jerúsalems, þú ert gleði 
ísraels, þú ert sómi lýðs vors. 

Þrepsöngur. Sálm. 44, 11- 
12, 14. f. Heyr þú, dóttir, og 
sjá, og hneig eyra þitt, því að 
konungurinn mun fella hug til 
fegurðar þinnar. V. Konungs- 
dóttirin heldur inngöngu sína í 
fullu skarti, og gullsett eru 
klæði hennar. 

Allelúja, allelúja. y. María er 
uppnumin í himininn; engla- 
sveitir fagna. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 1, 41-50. 



Tn illo témpore: Replétaest 
Spíritu Sancto Elísabeth et 
exclamávit voce magna et 
dixit : Benedícta tu inter mu- 
líeres, et benedíctus fructus 
ventris tui. Et unde hoc mi- 
hi, ut véniat Mater Dómini 



A þeim tíma fylltist Elísabet 
Heilögum Anda og kallaði 
upp með hárrí röddu og sagði: 
Blessuð ert þú meðal kvenna, 
og blessaður er ávöxtur þíns 
lífs. Og hvaðan kemur mér 
þetta, að móðír Drottins kemur 



132 



PROPRIUM DE SANCTIS 



mei ad me? Ecce enim, ut 
facta est vox salutatiónis 
tuæ in áuribus meis, exsultá- 
vit in gáudio infans in útero 
meo. Et beáta, quæ credidí- 
sti, quóniam perficiéntur ea, 
quæ dicta sunt tibi a Dómi- 
no. Et ait María: Magníficat 
ánima mea Dóminum: et 
exsultávit spíritus meus in 
Deo, salutári meo; quia re- 
spéxit humilitátem ancíllæ 
suæ, ecce enim, ex hoc beá- 
tam me dicent omnes gene- 
ratiónes. Quia fecit mihi 
magna qui potens est, et 
sanctum nomen ejus, et mi- 
sericórdia ejus a progénie in 
progénies timéntibus eum. 
Credo. 

Offertorium. Inimicítias 
ponam inter te et Mulíerem, 
et semen tuum et Semen il- 
líus. 

Secreta. Ascéndat ad te, 
Dómine, nostræ devotiónis 
oblátio, et, beatíssima Vír- 
gine María in cælum assúm- 
pta intercedénte, corda no- 
stra, caritátis igne succénsa, 
ad te júgiter adspírent. Per 
Dóminum nostrum . . . 



til mín?Því, sjá,þegar hljómur- 
inn af kveðju þinni barst til 
eyrna mér, tók barnið viðbragð 
af gleði í kviði mér. Og sæl er 
hún, sem trúði því, að það 
mundi rætast, sem talað var við 
hana frá Drottni. Og María 
sagði: Sál mín miklar Drottin, 
og andi minn hefur glaðzt í 
Guði, lausnara mínum, því að 
hann hefur litið á smæð am- 
báttar sinnar. Sjá, héðan í frá 
munu allar kynslóðir mig sæla 
segja. Hinn voldugi hefur gjört 
mikla hluti við mig, og heilagt 
er nafn hans. Og miskunnsemi 
hans nær frá kynslóð til kyn- 
slóðar, til þeirra, sem óttast 
hann. - Credo. 

Fórnunarver8. i. Mós.j, 13. 
Fjandskap vil ég setja milli þín 
og konunnar, milli þíns sæðis 
og hennar sæðis. 

Lágabæn. Drottinn, m e g i 
fórnargjöf helgrar þjónustu 
vorrar stíga upp til þín og hjörtu 
vor, upptendruð af loga kær- 
leikans, ávallt þrá þig fyrir milli- 
göngu alsællar Maríu meyjar, 
sem er uppnumin til himna. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



Prefaúa alsœllar Maríu meyjar, sjá bls. 25. 
Communio. Beátam me | Kommúníuvers. Lúk. 1, 48- 



16. ÁGÚST - HEILAGUR JÓAKIM 



133 



dicent omnes generatiónes, 
quia fecit mihi magna qui 
potens est. 

Postcommunio. Sumptis, 
Dómine, salutáribus sacra- 
méntis, da, quæsumus: ut, 
méritis et intercessióne beá- 
tæ Vírginis Mariæ in cælum 
assúmptæ, ad resurrectiónis 
glóriam perducámur. Per 
Dóminum nostrum . . . 



49. Allar kynslóðir munu mig 
sæla segja, því að hinn voldugi 
hefur gjört mikla hluti við mig. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, að vér, sem 
höfum meðtekið heillarík 
sakramenti þín, megum verða 
leiddir inn í dýrð upprisunnar, 
fyrir verðleika og milligöngu 
alsællar Maríu meyjar, sem er 
uppnumin til himna. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



HEILAGUR JÓAKIM, 
FAÐIR ALSÆLLAR MARÍU MEYJAR 

16. ÁGÚST 



Introitus. Dispérsit, dedit 
paupéribus: justítia ejus ma- 
net in sæculum sæculi : cor- 
nu ejus exaltábitur in glória. 
Ps. Beátus vir, qui timet Dó- 
minum: in mandátis ejus 
cupit nimis. v. Glória Patri . . . 



Oratio. Deus, qui præ 
ómnibus Sanctis tuis beátum 
Jóachim Genitrícis Fílii tui 
patrem esse voluísti: concé- 
de, quæsumus; ut, cujus fe- 
sta venerámur, ejus quoque 
perpétuo patrocínia sentiá- 



Inngönguvers. Sálm. 111,9. 
Hann hefur miðlað ríkulega, 
gefur fátækum, réttlæti hans 
varir að eilíf u, horn r) hans mun 
gnæfahátt í vegsemd. Sálm. 11 i y 
1. Sæll er sá maður, sem óttast 
Drottin og hefur mikla unun af 
boðum hans. f. Dýrð sé Föð- 
urnum . . . 

Kollekta. Guð, þú, sem hef- 
ur látið þér þóknast að velja 
hinn heilaga Jóakim framar 
öllum dýrlingum þínum, til að 
verða föður Maríu, móður Son- 
ar þíns, vér biðjum þig, veit, að 
vér, sem heiðrum hátíð hans, 



1) máttur. 



134 



PROPRIUM DE SANCTIS 



mus. Per eúndem Dóminum 
nostrum . . . 



megum ogstöðugt kenna vernd- 
ar hans. Fyrir hinn sama Drott- 
I in vorn . . . 



PistilL 

Kafli úr Spekiritunum. Sír. 31, 8-1 1. 



eátus vir, qui invéntus 
est sine mácula, et qui 
post aurum non ábiit, nec 
sperávit in pecúnia et the- 
sáuris. Quis est hic, et lau- 
dábimus eum? fecit enim 
mirabília in vita sua. Qui 
probátus est in illo, et perfé- 
ctus est, erit illi glória ætér- 
na: qui pótuit tránsgredi, et 
non est transgréssus : fácere 
mala, et non fecit: ideo sta- 
bilíta sunt bona illíus in Dó- 
mino, et eleemósynas illíus 
enarrábit omnis ecclésia 
sanctórum. 

Graduale. Dispérsit, de- 
dit paupéribus: justítia ejus 
manet in sæculum sæculi. ?. 
Potens in terra erit semen 
ejus : generátio rectórum be- 
nedicétur. 

Allelúja, allelúja. >. O 
Jóachim, sanctæ conjux An- 
næ, pater almæ Vírginis, hic 
fámulis ferto salútis opem. 
Allelúja. 



Oæll er auðmaður sá, sem 
^ vammlaus er fundinn og 
ekki sækist eftir gulli (og setur 
ekki traust sitt á fjármuni og 
auðæfi). Hver er sá, að vér meg- 
um hann sælan telja? Þvi að 
hann hefur unnið afreksverk 
hjá þjóð sinni (á ævi sinni). 
Hver hefur gengizt undir þraut 
og reynzt fullkominn?Það mun 
æ verða honum til dýrðar. Hver 
gat syndgað og syndgaði ekki? 
gat gjört illt og gjörði það ekki? 
Heill hans er varanleg (í 
Drottni), og allur söfnuður 
(hinna heilögu) mun kunngjöra 
velgjörðir hans. 

Þrepsöngur. Sálm. 111,9 °S 
2. Hann hefur miðlað ríkulega, 
gefur fátækum, réttlæti hans 
varir að eilífu. V. Niðjar hans 
verða voldugir á jörðunni, ætt 
réttvísra mun blessun hljóta. 

Allelúja, allelúja. ý. Jóakim, 
eiginmaður heilagrar Önnu, 
faðir hinnar gæzkuríku meyjar, 
veit þú þjónum þínum hér á 
jörðu aðstoð til hjálpræðis. 
Allelúja. 



16. ÁGÚST - HEILAGUR JÓAKIM 



135 



Guðspjall. 

Uppliaf hins heilaga Matteusarguðspjalls. i, 1-16. 



Liber generatiónis Jesu 
Christi, fílii David, fílii 
Abraham. Abraham génuit 
Isaac. Isaac autem génuit Ja- 
cob. Jacob autem génuit Ju- 
dam et fratres ejus. Judas 
autem génuit Phares et Za- 
ram de Thamar. Phares au- 
tem génuit Esron. Esron au- 
tem génuit Aram. Aram au- 
tem génuit Amínadab. Amí- 
nadab autem génuit Naás- 
son. Naásson autem génuit 
Salmon. Salmon autem gé- 
nuit Booz de Rahab. Booz 
autem génuit Obed ex Ruth. 
Obed autem génuit Jesse. 
Jesse autem génuit David re- 
gem. David autem rex gé- 
nuit Salomónem ex ea, quæ 
fuit Uríæ. Sálomon autem 
génuit Róboam. Róboam 
autem génuit Abíam. Abías 
autem génuit Asa. Asa au- 
tem génuit Jósaphat. Jósap- 
hat autem génuit Joram.Jo- 
ram autem génuit Ozíam. 
Ozías autem génuit Jóat- 
ham. Jóatham autem génuit 
Achaz. Achaz autem génuit 
Ezechíam. Ezechías autem 
génuit Manássen. Manásses 



TpTTARTALA Jesú Krists, son- 
' ar Davíðs, sonar Abra- 
hams: Abraham gat ísak. ísak 
gat Jakob. Jakob gat Júda og 
bræður hans. Júda gat Fares og 
Zara við Tamar. Fares gat Esrom. 
Esrom gat Aram. Aram gat 
Amínadab. Amínadab gat Na- 
ason. Naason gat Salmon. 
Salmon gat Booz við Rahab. 
Booz^gat Óbeð við Rut. Óbeð 
gat Jesse. Jesse gat Davíð kon- 
ung. Davíð (konungur) gat 
Salómon við konu Úría. Sal- 
ómon gat Róbóam. Róbóam 
gat Abía. Abía gat Asa. Asa gat 
Jósafat. Jósafat gat Jóram. Jór- 
am gat Ózías. Ózías gat Jóatam. 
Jóatam gat Akas. Akas gat Eze- 
kías. Ezekías gat Manasse. 
Manasse gat Amon. Amon gat 
Jósías. Jósías gat Jekonías og 
bræður hans á tíma herleiðing- 
arinnar til Babýlonar. Og eftir 
herleiðinguna til Babýlonar gat 
Jekonías Salatiel. Salatiel gat 
Zóróbabel. Zóróbabel gat Abíúd. 
Abíúd gat Sadok. Sadok gat 
Akím. Akím gat Elíúd. Elíúd gat 
Eleazar. Eleazar gat Mattan. 
Mattan gat Jakob. Jakob gat 
Jósef, mann Maríu, en af henni 



136 



PROPRÍUM DE SANCTIS 



autem génuit Amon. Amon fæddist Jesús, sem kallast 
autem génuit Josíam. Josías Kristur. 
autem génuit Jechoníam et 

fratres ejus in transmigratióne Babylónis. Et post transmigra- 
tiónem Babylónis : Jechonías génuit Saláthiel. Saláthiel autem 
génuit Zoróbabel. Zoróbabel autem génuit Abiud. Abiud au- 
tem génuit Elíacim. Elíacim autem génuit Azor. Azor autem 
génuit Sadoc. Sadoc autem génuit Achim. Achim autem gé- 
nuit Eliud. Eliud autem génuit Eleázar. Eleázar autem génuit 
Mathan. Mathan autem génuit Jacob. Jacob autem génuit Jo- 
seph, virum Maríæ, de qua natus est Jesus, qui vocátur 
Christus. 



Offertorium. Glória et 
honóre coronásti eum: et 
constituísti eum super ópera 
mánuum tuárum, Dómine. 

Secreta. Súscipe, clemen- 
tíssime Deus, sacrifícium in 
honórem sancti Patriárchæ 
Jóachim, patris Maríæ Vír- 
ginis, majestáti tuæ oblátum: 
ut, ipso cum cónjuge sua et 
beatíssima prole intercedén- 
te, perféctam cónsequi me- 
reámur remissiónem pecca- 
tórum et glóriam sempitér- 
nam. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Almenn prefatía, sjá bls. 28. 

Communio. Fidélis ser- 
vus et prudens, quem con- 
stítuit dóminus super famí- 
liam suam: ut det illis in 
témpore trítici mensúram. 



Fórnunarvers. Sálm. 8, 6-7. 
Með sæmd og heiðri krýndir 
þú hann, þú (Drottinn) lézt hann 
ríkja yfir verkum handa þinna. 

Lágabæn. Þigg þú, misk- 
unnarríki Guð, fórnina, sem 
vér færum hátign þinni, heilög- 
um ættföður Jóakim, föður 
Maríu meyjar, til heiðurs, svo 
að sakir árnaðar hans, eigin- 
konu hans og allrahelgustu 
dóttur, megum vér öðlast al- 
gjöra syndafyrirgefningu og 
eilífa dýrð. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



Kommúníuvers. Lúk. 12,42. 
Trúr og hygginn þjónn, sem 
húsbóndinn hefur sett yfir hjú 
sín, til að gefa þeim korn- 
skammtinn á réttum tíma. 



22. ÁGÚST - HIÐ ÓFLEKKAÐA HJARTA MARÍU MEYJAR 137 



Postcommunio. Quæsu- 
mus, omnípotens Deus: ut 
per hæc sacraménta, quæ 
súmpsimus, intercedéntibus 
méritiset précibus beáti Jóa- 
chim patris Genitrícis dilécti 
Fílii tui, Dómini nostri Jesu 
Christi, tuæ grátiæ in præ- 
sénti et ætérnæ glóriæ in fu- 
túro partícipes esse mereá- 
mur. Per eúndem Dóminum 
nostrum . . . 



Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, almáttugi Guð, að 
vegna þessara leyndardóma, 
sem vér höfum neytt, og fyrir 
árnandi verðleika ogbænir hins 
sæla Jóakims, móðurf öður hins 
elskaða Sonar þíns, Drottins 
vors Jesú Krists, megum vér 
verðskulda að f á hlutdeild í náð 
þinni í þessu lífi og eilífri dýrð 
í hinu komanda. Fyrir hinn 
sama Drottin vorn . . . 



HIÐ ÓFLEKKAÐA HJARTA MARÍU MEYJAR 

22. ÁGÚST 



Introitus. Adeámus cum 
fidúcia ad thronum grátiæ, 
ut miséricórdiam consequá- 
mur, et grátiam inveniámus 
in auxílio opportúno. Ps. 
Eructávit cor meum verbum 
bonum : dico ego ópera mea 
regi. t. Glória Patri . . . 

Oratio. Omnípotens sem- 
pitérne Deus, qui in Corde 
beátæ Mariæ Vírginis dignum 
Spíritus Sancti habitáculum 
præparásti : concéde propí- 
tius; ut ejusdem immaculá- 
ti Cordis festivitátem devota 
mente recoléntes, secúndum 
cor tuum vívere valeámus. 
Per Dóminum nostrum . . . 
in unitáte ejúsdem Spíritus 
Sancti . . . 



Inngönguvers. Hebr. 4, 16. 
Göngum með djörfung að há- 
sæti náðarinnar, til þess að vér 
öðlumst miskunn og finnum 
náð til hjálpar á hagkvæmum 
tíma. Sálm. 44, 2. Hjarta mitt 
svellur af ljúfum orðum, ég flyt 
konunginum kvæði mitt. f. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi, eilifí 
Guð, þú, sem hefur búið Heil- 
ögum Anda verðugan bústað í 
hjarta heilagrar Maríu meyjar, 
veit náðarsamlega, að vér, sem 
minnumst með guðrækilegu 
hugarfari hátíðar þessa óflekk- 
aða hjarta, fáum lifað sam- 
kvæmt hjarta þinu. Fyrir Drott- 
in vorn . . . í einingu hins 
sama Heilaga Anda . . . 



138 



PROPRIUM DE SANCTIS 



Kollekta til minningar um heilagan Tímóteus, Hippólýtus og Symfo- 



ríanus, píslarvotta. 

Auxílium tuum nobis, Dó- 
mine, quæsumus, placátus 
impénde : et, intercedéntibus 
beátis Martýribus tuis Timó- 
theo, Hippólyto et Sympho- 
riáno, déxteram super nos 
tuæ propiatiónis exténde. 
Per Dóminum nostrum . . . 



Drottinn, vér biðjum þig, 
veit þú oss sáttur aðstoð þína, 
og rétt þú út yfir oss hægri 
hönd miskunnar þinnar, sakir 
árnaðarbæna hinna sælu píslar- 
votta þinna, Tímóteusar, Hippó- 
lýtusar og Symforíanusar. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr Spekiritunum. Sír. 24, 23-31. 



T^GO quasi vitis fructificávi 
1 suavitátem odóris: et 
f lores mei, fructus honóris et 
honestátis. Ego mater pul- 
chræ dilectiónis, et timóris, 
et agnitiónis, et sanctæ spei. 
In me grátia omnis viæ et 
veritátis: in me omnis spes 
vitæ, et virtútis. Transíte ad 
me omnes qui concupíscitis 
me, et a generatiónibus meis 
implémini. Spíritus enim 
meus super mel dulcis, et 
heréditas mea super mel et 
favum. Memória mea in ge- 
neratiónes sæculórum. Qui 
edunt me, adhuc esúrient: 
et qui bibunt me, adhuc sí- 
tient. Qui audit me, non 
confundétur: et qui operán- 



T^ins og vínviður hef ég fram- 
-*- -< leitt ljúfan ilm, og blóm 
mín bera dýrlegan og ríkulegan 
ávöxt. Ég er móðir fagurrar 
ástar, Guðsótta, þekkingar og 
heilagrar vonar. í mér er öll 
náð lífs (vegar) og sannleika, í 
mér er öll von lífs og dyggðar. 
Komið til mín, þér allir, sem 
þráið mig, og mettið yður á 
aldinum mínum. Að minnast 
mín er sætara en hunang, og 
arfur minn er betri en hunang 
og hunangsseimur. Minning 
mín varir um aldir,frá kynslóð 
til kynslóðar. Þá, sem neyta 
mín, mun ennþá hungra r) , og 
þá, sem drekka mig, mun enn 
þyrsta. Þann, er hlýðir á mig, 
hendir ei skömm, og þeir, sem 



1) eftir mér. 



22. ÁGÚST - HIÐ ÓFLEKKAÐA HJARTA MARÍU MEYJAR 139 



tur in me, non peccábunt. 
Qui elúcidant me, vitam 
ætérnam habébunt. 

Graduale. Exsultábit cor 
meum in salutári tuo: can- 
tábo Dómino, qui bona trí- 
buit mihi : et psallam nómi- 
ni Dómini altissimi. ý. Mé- 
mores erunt nóminis tui in 
omni generatióne et genera- 
tiónem : proptérea pópuli 
confítebúntur tibi in ætér- 
num. 

Allelúja, allelúja. y. Ma- 
gnificat ánima mea Dómi- 
num : et exsultávit spíritus 
meus in Deo salutári meo. 
Allelúja. 



vinna verk mín, munu ekki 
syndga. Þeir, sem endurspegla 
mig í orði og verki, munu 
hljóta eilíft líf. 

Þrepsöngur. Sálm. 12, 6:44, 
18. Hjarta mitt fagnar yfir hjálp- 
ræði þínu. Ég vil syngja fyrir 
Drottni, því að hann hefur gjört 
vel til mín, og lofsyngja nafni 
Drottins hins æðsta. V. Nafn þitt 
mun vera þeim minnisstætt frá 
kynslóð til kynslóðar; þess 
vegna skulu þjóðirnar lofa þig 
um eilífð. 

Allelúja, allelúja. Lúk. 1,46- 
47. Sál mín miklar Drottin, 
og andi minn hefur glaðzt í 
Guði, lausnara mínum. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesargudspjalls. 19, 25-27. 



Tn illo témpore: Stabant 
juxta Crucem Jesu Mater 
ejus, et soror Matris ejus, 
María Cléophæ, et María 
Magdaléne. Cum vidísset er- 
go Jesus Matrem, et discípu- 
lum stantem, quem diligé- 
bat, dicit'Matri suæ: Múlier, 
ecce fílius tuus. Deínde dicit 
discípulo: Ecce Mater tua. Et 
ex illa hora accépit eam di- 
scípulus in sua. - Credo. 



r 

A þeim tíma stóðu hjá krossi 
Jesú móðirhans og móð- 
ursystir hans, María, kona 
Klópa, og María Magdalena. 
Þegar nú Jesús sá móður sína 
og lærisveininn, sem hann elsk- 
aði, standa þar, segir hann við 
móður sína: Kona, sjá, þar er 
sonur þinn. Síðan segir hann 
við lærisveininn: Sjá, þar er 
móðir þín. Og frá þeirri stundu 
tók lærisveinninn hana heim 
tíl sín. - Credo. 



140 



PROPRIUM DE SANCTIS 



Offertorium. Exsultávit 
spíritus meus in Deo salutá- 
ri meo; quia fecit mihi ma- 
gna qui potens est, et san- 
ctum nomen ejus. 

Secreta. Majestáti tuæ, Dó- 
mine, Agnum immaculátum 
offeréntes, quæsumus : ut 
corda nostra ignis ille divi- 
nus accéndat, qui Cor beátæ 
Maríæ Vírginis ineffabíliter 
inflammávit. Per eúndem 
Dóminum nostrum . . . 

Lágabœn til minningar um 
Symforíanus, píslarvotta. 

Accépta tibi sit, Dómine, 
sacrátæ plebis oblátio pro 
tuórum honóre Sanctórum: 
quorum se méritis de tribu- 
latióne percepísse cognóscit 
auxílium. Per Dóminum no- 
stum . . . 

Prefatía alsœllar Maríu meyjar, 

Communio. Dixit Jesus 
matri suæ: Múlier, ecce fílius 
tuus: deínde dixit discípulo 
Ecce mater tua. Et ex illa 
hora accépit eam discípulus 
in sua. 

Po8tcommunio. Divínis 
refécti munéribus te, Dómi- 
ne, supplíciter exorámus: ut 



Fórnunarvers. Lúk. i.4yog 
49. Andi minn hefur glaðzt í 
Guði, lausnara mínum, því að 
hinn voldugi hefur gjört mikla 
hluti við mig, og heilagt er nafn 
hans. 

Lágabæn. Drottinn,vér fórn- 
um hátign þinni hinu óflekkaða 
Lambi, og biðjum þig, að sá 
guðdómlegi eldur megi tendra 
hjörtu vor, er á óumræðilegan 
hátt tendraði hjarta alsællar 
Maríu meyjar. Fyrir hinn sama 
I Drottin vorn . . . 
heilagan Tímóteus, Hippólýtus og 

Megi fórn hins heilaga lýðs 
þíns verða þegin af þér, Drott- 
inn, þínum heilögu til heiðurs, 
en hann er sér þess meðvitandi 
að hafa hlotið hjálp í þrenging- 
um fyrir verðleika þeirra. Fyrir 
Drottin vorn . . . 

sjá bls. 23. 

Kommúníuvers. Jóh. 19, 27. 
Jesús sagði við móður sína: 
Kona, sjá, þar er sonur þinn. 
Síðan sagði hann við lærisvein- 
inn: Sjá, þar er móðir þín. Og 
f rá þeirri stundu tók lærisveinn- 
inn hana heim til sín. 

Kommúníubæn. E n d u r- 
nærðir af hinum guðdómlegu 
gjöfum, biðjum vér þig auð- 



1 

24. ÁGÚST - HEILAGUR BARTÓLÓMEUS 141 



beátæ Mariæ Vírginis inter- 
cessióne, cujus immaculáti 
Cordis sollémnia venerándo 
égimus, a præséntibus perí- 
culis liberáti, ætérnæ vitæ 
gáudia consequámur. Per 
Dóminum nostrum . . . 

Kommúníubœn til minningar 
og Symforíanus, píslarvotta. 

Divini múneris largitáte 
satiáti, quæsumus, Dómine, 
Deus noster: ut, intercedén- 
tibus sanctis Martýribus tuis 
Timótheo, Hippólyto et 
Symphoriáno, in ejus sem- 
per participatióne vivámus. 
Per Dóminum nostrum . . . 



mjúklega, Drottinn, að vér, sem 
höfum heiðrað hátíð hins ó- 
flekkaða hjarta alsællar Maríu 
meyjar, megum, sakir árnaðar 
hennar, frelsast frá núverandi 
háskasemdum og hljóta fögnuð 
eilífs lífs. Fyrir Drottin vorn . . . 
um heilagan Tímóteus, Hippólýtus 

Vér biðjum þig, Drottinn, 
Guð vor, mettir af gnægð hinn- 
ar guðdómlegu gjafar, að hlut- 
taka vor í henni megi stöðugt 
lífga oss sakir árnaðarbæna 
hinna heilögu píslarvotta þinna, 
Tímóteusar, Hippólýtusar og 
Symforíanusar. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



HEILAGUR BARTÓLÓMEUS, POSTULI 

24. ÁGÚST 



Introitus. Mihi autem ni- 
mis honoráti sunt amíci tui, 
Deus : nimis confortátus est 
principátus eórum. Ps. Dó- 
mine, probásti me et cogno- 
vísti me: tu cognovísti ses- 
siónem meam et resurrectió- 
nem meam. i'. Glória Patri . . . 

Oratio. Omnípotens sem- 
pitérne Deus, qui hujus diéi 
venerándam sanctámque læ- 
títiam in beáti Apóstoli tui 
Bartholomæi festivitáte tri- 
buísti: da Ecclésiætuæ, quæ- 



Inngönguvers. Sálm. 138, ij. 
Vini þína hef ég mjög í háveg- 
um, Guð, höfðingjadómur 
þeirra er harla efldur. Sálm. 138, 
1-2. Drottinn, þú hefur reynt 
m ig» °g Þ u þekkir mig, hvort 
sem ég sit eða rís upp, veizt þú 
það. % Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi, eilífi 
Guð, þú, sem í dag hefur veitt 
oss verðugan og heilagan fögn- 
uð vegna hátíðar hins sæla 
Bartólómeusar, postula þíns, 
vér biðjum þig, lát þú kirkju 



142 



PROPRIUM DE SANCTIS 



þína elska það, sem hann trúði, 
og boða það, sem hann kenndi. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



sumus; et amáre quod cré- 
didit, et prædicáre quod dó- 
cuit. Per Dóminum no- 
strum . . . 

PistilL 

Kafli úr fyrra bréfi heilags PáLs postula til Korintumanna. 12, 27- 31. 



T^ratres: Vos estis corpus 
Christi et membra de 
membro. Et quosdam qui- 
dem pósuit Deus in Ecclésia 
primum apóstolos, secúndo 
prophétas, tértio doctóres, 
deínde virtútes, exínde grá- 
tias curatiónum, opitulatió- 
nes, gubernatiónes génera 
linguárum, interpretatiónes 
sermónum. Numquid om- 
nes apóstoli? numquid om- 
nes prophétæ? numquid 
omnes doctóres? numquid 
omnes virtútes? numquid 
omnes grátiam habent cura- 
tiónum? numquid omnes 



B' 



ræður: Þér eruð líkami 
Krists og limir hver fyrir 
sig. Og Guð hefur sett nokkra 
í kirkjunni fyrst postula, í öðru 
lagi spámenn, í þriðja lagi fræð- 
ara, því næst kraftaverk, enn- 
fremur lækningagáfur, líknar- 
störf, stjórnarstörf og tungutal 
(og útlistun tungna). Hvort eru 
allir postular? Hvort eru allir 
spámenn? Hvort eru allir fræð- 
arar? Hvort eru allir krafta- 
verkamenn? Hvort hafa allir 
hlotið lækningagáfu?Hvorttala 
allir tungum? Hvort útlista 
allir? En sækist eftir hinum 
beztu náðargjöfum. 



linguis loquúntur? numquid 
omnes interpretántur? Æmulámini autem charísmata me 
lióra. 

Graduale. Constítues eos Þrepsöngur. Sálm. 44. 
príncipes super omnem ter- 
ram: mémores erunt nómi- 
nis tui, Dómine. f. Pro pátri- 
bus tuis nati sunt tibi fílii: 
proptérea pópuli confitebún- 
tur tibi. 



17' 

18. Þú munt gjöra þá að höfð- 
ingjum um alla jörðina. Nafn 
þitt mun vera þeimminnisstætt, 
Drottinn. i'. í stað feðranna fæð- 
ast þér synir; þess vegna skulu 
þjóðirnar lofa þig. 



24. ÁGÚST - HEILAGUR BARTÓLÓMEUS 



143 



Allelúja, allelúja. V r . Dýrleg- 
ur kór postulanna lofar þig, 
Drottinn. Allelúja. 



Allelúja, allelúja. v. Te 
gloriósus Apostolórum cho- 
rus laudat, Dómine. Allelú- 
ja. 

Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 6, 12-19. 



Tn illo témpore: Exiit Jesus 
in montem oráre, et erat 
pernóctans in oratióne Dei. 
Et cum dies factus esset, vo- 
cávit discipulos suos, et elé- 
git duódecim ex ipsis (quos 
et Apóstolos nominávit): Si- 
mónem, quem cognominá- 
vit Petrum, et Andréam fra- 
trem ejus, Jacóbum et Joán- 
nem, Philippum et Bartho- 
lomæum, Matthæum et 
Thomam, Jacóbum Alphæi 
et Simónem, qui vocátur Ze- 
lótes, et Judam Jacóbi, et 
Judam lscariótem, qui fuit 
próditor. Et descéndens cum 
illis, stetit in loco campéstri, 
et turba discipulórum ejus, 
et multitúdo copiósa plebis 
ab omni Judæa, et Jerúsa- 
lem, et maritima, et Tyri, et 
Sidónis, qui vénerant, ut au- 
dírent eum et sanaréntur a 
languóribus suis. Et, qui 
vexabántur a spirítibus im- 
múndis, curabántur. Et om- 
nis turba quærébat eum tán- 



A þeim tíma fór Jesús út til 
f jallsins, til þess að biðj- 
ast fyrir, og var alla nóttina á 
bæn til Guðs. Og er dagur kom, 
kallaði hann til sín lærisveina 
sína og valdi tólf af þeim, sem 
hann einnig kallaði postula: 
Símon, sem hann einnig nefndi 
Pétur, og Andrés, bróður hans, 
og Jakob og Jóhannes, og Fil- 
ippus og Bartólómeus, og Matt- 
eus og Tómas, og Jakob Alfeus- 
son og Símon, sem nefndur var 
vandlætari, og Júdas, bróður 
Jakobs, og Júdas ískaríot, sem 
varð svikari. Og hann fór niður 
með þeim og nam staðar á 
sléttlendi, og var þar mikill 
hópur af lærisveinum hans og 
mikill f jöldi fólks úr allri Júdeu 
og Jerúsalemogfrá sjávarbyggð- 
inni hjá Týrus og Sídon, sem 
komnir voru til að heyra hann 
og til þess að fá lækningu við 
sjúkdómum sínum; og þeir, er 
þjáðir voru af óhreinum önd- 
um, urðu heilbrigðir. Og allur 
mannfjöldinn leitaðist við að 



144 



PROPRIUM DE SANCTIS 



gere: quia virtus de illo exí- 
bat, et sanábat omnes. 
Credo. 

Offertorium. Mihi autem 
nimis honoráti sunt amíci 
tui, Deus: nimis confortátus 
est principátus eórum. 

Secreta. Beáti Apóstoli 
tui Bartholomæi solémnia 
recenséntes, quæsumus, Dó- 
mine: ut ejus auxílio tua be- 
nefícia capiámus, pro quo 
tibi laudis hóstias immolá- 
mus. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Prefatía postulanna, sjá bls. 27 

Communio. Vos, qui se- 
cúti estis me, sedébitis su- 
per sedes, judicántes duóde- 
cim tribus Israel, dicit Dó- 
minus. 

Po8tcommunio. Sum- 
ptum, Dómine, pignus red- 
emptiónis ætérnæ: sit nobis, 
quæsumus; interveniénte 
beáto Bartholomæo Apósto- 
lo tuo, vitæ præséntis auxí- 
lium páriter et futúræ. Per 
Dóminum nostrum . . . 



snerta hann, því að kraf tur gekk 
út frá honum, og hann læknaði 
alla. - Credo. 

Fórnunarvers. Sáim. 138, 
17. Vini þína hef ég mjög í há- 
vegum, Guð, og höfðingjadóm- 
ur þeirra er harla efldur. 

Lágabæn. Vér, sem höldum 
hátíð hins sæla Bartólómeusar 
postula þíns, biðjum þig, Drott- 
inn, að vér megum öðlast vel- 
gjörninga þína, sakir aðstoðar 
hans, er vér færum þér þessa 
lofgjörðarfórn til heiðurs. Fyrir 
Drottin vorn . . . 

Kommúníuvers. Matt. 19, 
28. Þér, sem hafíð fylgt mér, 
munuð sit ja í hásætum og dæma 
hinar tólf ættkvíslir ísraels, segir 
Drottinn. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, að þessi pant- 
ur eilífrar endurlausnar, er vér 
höf um neytt, verði oss til hjálp- 
ar fyrirþetta líf og hið komanda 
sakir milligöngu hins sæla 
Bartólómeusar postula þíns. 
Fyrir t)rottin vorn . . . 



HEILÖG MARÍA, MIÐLARI ALLRA NÁÐARGJAFA 

31. ÁGÚST 



Introitus. Adeámus cum 
fldúcia ad thronum grátiæ, 



Inngönguvers. Hebr. 4, 16. 
Göngum með djörfung að há- 



1 



31. ÁGÚST - HEILÖG MARÍA, MIÐLARI ALLRA NÁÐARGJAFA 145 



ut miséricórdiam consequá- 
mur, et grátiam inveniámus 
in auxílio opportúno. Ps. 
Levávi óculos meos in mon- 
tes: unde véniet auxilium 
mihi. v. Glória Patri . . . 

Oratio. Dómine Jesu 
Christe, noster apud Patrem 
mediátor, qui beatíssimam 
Vírginem, Matrem tuam, 
matrem quoque nostram et 
apud te mediatrícem consti- 
túere dignátus es: concéde 
propitius; ut, quisquis ad te 
benefícia petitúrus accésse- 
rit, cuncta se per eam impe- 
trásse lætétur: Qui vivis et 
regnas . . . 



sæti náðarinnar, til þess að vér 
öðlumst miskunn og flnnum 
náð til hjálpar á hagkvæmum 
tíma. Sálm. 120, 1. Ég hef augu 
mín til f jallanna. Hvaðan kem- 
ur mér hjálp? Dýrð sé Föðurn- 
um . . . 

Kollekta. Drottinn Jesús 
Kristur, meðalgangari vor hjá 
Föðurnum, þú, sem hefur af 
náð þinni sett hina alsælu 
meyju, móður þína, til að vera 
einnig móðir vor og miðlari hjá 
þér, veit í miskunn þinni, að 
hver sá, er leitar til þín, til að 
öðlast velgjörðir, megi gleðjast 
yfir því að hafa hlotið þær allar 
fyrir hana. Þú, sem lifir og rík- 



ír . . . 
Pistill. 

Kafli úr spádómsbók Jesaja. 55, 1-3, og 5. 



Omnes sitiéntes, venítead 
aquas: et qui non ha- 
bétis argéntum, properáte, 
émite et comédite: veníte, 
émite absque argénto et abs- 
que ulla commutatióne vi- 
num et lac. Quare appéndi- 
tis argéntum non in pánibus, 
et labórem vestrum non in 
saturitáte? Audíte audiéntes 
me, et comédite bonum, et 
delectábitur in crassitúdine 
ánima vestra. Inclináte au- 



A llir þér, sem þyrstir eruð, 
komið til vatnsins ; og þér, 
sem ekkert silfur eigið, komið, 
kaupið (korn) og etið. Komið, 
kaupið án silfurs og endur- 
gjaldslaust bæði vín og mjólk. 
Hví greiðið þér silfur fyrir það, 
sem ekki er brauð, og laun 
yðar fyrir það, sem ekki er til 
saðnings? Hlýðið á mig, þá 
skuluð þér fá gott að eta og sál- 
ir yðar skulu njóta unaðar af 
ljúffengum rétti. Ljáið eyra og 



146 



PROPRIUM DE SANCTIS 



rem vestram, et veníte ad 
me: audíte, et vivet ánima 
vestra. Ecce, gentem, quam 
nesciébas, vocábis : et gentes, 
quæ te non cognovérunt, ad 
te current propter Dómínum, 
Deum tuum, et sanctum Is- 
rael, quia glorificávit te. 

Graduale. In me grátia 
omnís viæ et veritátis, in me 
omnis spes vitæ et virtútis. 
V. Transíte ad me, omnes, 
qui concupíscitis me, et a 
generatiónibus meis implé- 
mini. 

Allelúja, allelúja. % Sal- 
ve, Mater misericórdiæ, Ma- 
ter spei et grátiæ, o Maria. 
Allelúja. 



komið til mín, heyrið, og sál 
yðar mun lifa. Sjá, þú munt 
kalla til þín þjóð, er þú þekktir 
ekki, og þjóð, sem ekki þekkir 
þig, mun hraða sér til þín, sakír 
Drottins, Guðs þíns, og vegna 
hins heilaga í ísrael, af því að 
hann hefur gjört þig vegsam- 
legan. 

Þrepsöngur. Sír. 24, 23 - 
26. í mér er öll náð lífs (vegar) 
og sannleika, í mér er öll von 
lífs og dyggðar. % Komið ^til 
mín, þér allir, sem þráið mig, 
og mettið yður á aldinum mín- 
um. 

Allelúja, allelúja. f. Heil sért 
þú, María, móðir miskunnar- 
innar, móðir vonar og náðar. 
Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesarguðspjalls. 19, 23-27. 



Tn illo témpore: Stabant 
juxta Crucem Jesu Mater 
ejus, et soror Matris ejus, 
María Cléophæ, et María 
Magdaléne. Cum vidísset er- 
go Jesus Matrem, et discípu- 
lum stantem, quem diligé- 
bat, dicit Matri suæ: Múlier, 
ecce fílius tuus. Deínde dicit 
discípulo: Ecce Mater tua. Et 
ex illa hora accépit eam di- 



Aþeim tíma stóðu hjá krossí 
Jesú móðir hans og móð- 
ursystir hans, María, kona 
Klópa, og María Magdalena. 
Þegar nú Jesús sá móður sína 
og lærisveininn, sem hann elsk- 
aði, standa þar, segir hann við 
móður sína: Kona, sjá, þar er 
sonur þinn. Síðan segir hann 
víð lærisveininn: Sjá, þar er 
móðir þín. Og frá þeirri stundu 



H. SEPTEMBER - FÆÐING ALSÆLLAR MARÍU 



147 



scipulus in sua. - Credo. 

Offertorium Recordáre, 
Virgo Mater, in conspéctu 
Dei, ut loquáris pro nobis 
bona, et ul avórtai indigna- 
tiónem suam a nobis. 

Secretai Matris tuæ ac 
mediatricis nostræ précibus, 
Dómine, quæsumus: hæc 
hostiárum oblátio nosmetip- 
sos, tua grátia largiénte, tibi 
perficiat munus ætérnum: 
Qui vivis et regnas . . . 



tók lærisveinninn hana heim 
til sin. - Credo. 

Fórnunarver8. Jer. 18, 20. 
Minnztu þess, mey og móðir, 
að tala máli voru frammi fyrir 
augliti Guðs, svo að hann snúi 
reiði sinni frá oss. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn, megi fórnfæring þess- 
ara gjafa gjöra sjálfa oss að 
eilífri fórnargjöf þér til handa, 
fyrir náðaraðstoð þina, sakir* 
bæna móður þinnar og meðal- 
gangara vors. Þú, sem lifir og 



rikir . . . 

Prefatía alsœllar Maríu meyjar, sjá bls. 25. 



Communio. Valde mirá- 
bilis es, o Maria, etfácies tua 
plena est gratiárum. 

Postcommunio. Subvé- 
niat nobis, Dómine, beátæ 
Mariæ, Matristuæ acnostræ 
mediatricis, orátio: ut per 
hæc sacrosáncta commércia, 
tua grátia largiénte, ad re- 
demptiónis ætérnæ proflciá- 
mus augméntum: Qui vivis 
et regnas . . . 



Kommúníuvers. Mjög ert 
þú dásamleg, Maria, og auglit 
þitt er fullt yndisþokka. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
megi bæn Mariu, móður þinn- 
ar og meðalgangara vors, vera 
oss til aðstoðar, svo að sakir 
þátttöku vorrar i þessum há- 
heilögu leyndardómum megum 
vér, með náðaraðstoð þinni, 
taka framförum á leið vorri til 
eilifrar endurlausnar. Þú, sem 
lifir og rikir . . . 



FÆÐING ALSÆLLAR MARIU 
Maríumessa hin síðari. 

8. SEPTEMBER 

Introitus. Salve, sancta | Inngönguvers. Sedulíus. Heil 



148 



PROPRIUM DE SANCTIS 



Parens, eníxa puérpera Re- 
gem: qui cælum terrámque 
regit in sæcula sæculórum. 
Ps. Eructávit cor meum ver- 
bum bonum: dico ego ópe- 
ra mea Regi. Glória Pa- 
tri . . . 

Oratio. Fámulis tuis, quæ- 
sumus, Dómine, cæléstis 
grátiæ munus impertíre: ut, 
quibus beátæ Vírginis partus 
éxstitit salútis exórdium ; Na- 
tivitátis ejus votíva solémni- 
tas pacis tríbuat incremén- 
tum. Per Dóminum no- 
strum . . . 



sért þú, heilaga móðir, sem hef- 
ur alið þannkonung, er drottnar 
yfir himni og jörðu um aldir 
alda. Sálm. 44, 2. Hjarta mitt 
svellur af ljúfum orðum, ég flyt 
konunginum kvæði mitt. f. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Vér bifijum þig', 
Drottinn, veit þjónum þinum 
gjöf himneskrar náðar þinnar, 
svo að, eins og barnsburður 
hinnar alsælu meyjar varð upp- 
haf hjálpræðis vors, megi og 
minningarhátíð fæðingar henn- 
ar færa oss aukinn frið. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



Kollekta til minningar um heilagan Hadríanus, píslarvott. 



Præsta, quæsumus, om- 
nípotens Deus: ut, qui beáti 
Hadriáni Mártyris tui natalí- 
tia cólimus, intercessióne 
ejus, in tui nóminis amóre 
roborémur. Per Dóminum 
nostrum . . . 



Vér biðjum þig, almáttugi 
Guð, að vér, sem heiðrum ár- 
tíðardag hins sæla Hadríanusar 
píslarvotts þíns, megum fyrir 
bænarstað hans styrkjast i kær- 
leika til nafns þíns. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr Spekiritunum : Orðskviðir. 8, 22-35 

r\óMiNUS possédit me in 
inítio viárum suárum, 
ántequam quidquam fáceret 
a princípio. Ab ætérno ordi- 
náta sum, et ex antíquis, án- 
tequam terra fíeret.Nondum 
erant abýssi, et ego jam con- 
cépta eram: necdum fontes 



T^rottinn átti mig í upphafi 
**** vegasinna,áundanöðrum 
verkum sínum, fyrir alda öðli. 
Frá eilifð var ég fyrirætlaður, 
frá upphafi, áður en jörðin var 
til. Áður en hafdjúpin urðu til, 
var ég þegar getinn. Uppsprett- 
ur vatnanna höfðu ekki enn 



K. SEPTEMBER - FÆÐING ALSÆLLAR MARÍU 



149 



aquárum erú perant : necdum 
montes gravi mole constíte- 
rant: ante eolles ego partu- 
riébar: adhuc terram non te- 
cerat et flúmina et cárdines 
orbis térræ. Quando præpa- 
rábat eælos, aderam : quando 
certa lege et gyro vallábat 
abýssos: qu.mdo .ethera fir- 
mábat sursum et librábat 
fontes aquárum : quando cir- 
cúmdahat mari términum 
suum et legem ponébat 
aquis, ne transirent fines su- 
os: quando appendébat fun- 
daménta terræ. Cum eo eram 
cuncta compónens: et dele- 
ctábar per singulos dies, lu- 
dens coram eo omni témpo- 
re : ludens in orbe terrárum : 
et deliciæ meæ esse cum fi- 
liis hóminum. Nunc ergo, 
filii, audite me: Beáti, qui 
custódiunt vias meas. Au- 
dite disciplinam, et estóte 
sapiéntes, et nolíte abjicere 
eam. Beátus homo, qui au- 
dit me et qui vígilat ad fores 
meas quotidie, et obsérvat ad 
postes óstii mei. Qui me in- 
vénerit, invéniet vitam et 
háuriet salútem a Dómino. 

Graduale. Benedícta et 
venerábilis es, Virgo María: 
quæ sine tactu pudóris in- 



brotizt fram, hin risavöxnu fjöll 
voru enn ekki grundvölluð, á 
undan hæðunum fæddist ég. 
Hann hafði ekki enn skapað 
jörðina, né heldur fljótin né 
heimskautin. Þegar hann gjörði 
himininn, þá var ég þar, þegar 
hann setti takmörk kringum 
regindjúpin, þegar hann festi 
skýin uppi og staðsetti upp- 
sprettur vatnanna, þegar hann 
setti hafinu takmörk sin,til þess 
að vötnin færu ekki lengra en 
hann bauð, þegar hann festi 
undirstöður jarðar, þá stóð ég 
honum við hlið til að skipu* 
leggja allt. Og ég var yndi hans 
dag hvern, lék mér fyrir augliti 
hans alla tið, lék mér á jarðar- 
kringlunni,og það var yndi mitt 
að verameðal mannanna barna. 
Og nú, synir minir, hlýðið á 
mig: Sælir eru þeir, sem varð- 
veita vegu mina. Hlýðið á 
fræðsluna og verið vitrir, fyrir- 
litið hana ekki. Sæll er sá mað- 
ur, sem hlýðir á mig, sem vakir 
daglega við dyr minar og geym- 
ir dyrastafa minna, þvi að sá, 
sem finnur mig, finnur lífið og 
mun hljóta blessun af Drottni. 

Þrepsöngur. Blessuð og 
lotningarvérð ert þú, María 
mey, sem ósnortin varðst móð- 



150 



PROPRIUM DE SANCTIS 



vénta es Mater Salvatóris. 
Virgo, Dei Génitrix, quem 
totus non capit orbis, in tua 
se clausit víscera factus ho- 
mo. 

Allelúja, allelúja. f. Felix 
es, sacra Virgo María, et om- 
ni laude digníssima: quia ex 
te ortus est sol justítiæ, Chri- 
stuSj Deus noster. Allelúja. 



ir Frelsarans. % Guðsmóðir og 
mey, sá, sem heimurinn fær 
ekki rúmað, innilukti sig í 
skauti þínu, er hann gjörðist 
maður. 

Allelúja, allelúja. ý. Þúertal- 
sæl,heilaga María mey, og verð- 
ug æðstu lofgjörðar, því að af 
þér fæddist sól réttlætisins, 
Kristur, Guð vor. Allelúja. 

Guðspjall. 

Upphaf hins heilaga Matteusarguðspjalls. i, i~i6. 
Eins og á hátíd hins heilaga Jóakims, sjá bls. 133. 
Credo. 

Offertorium. Beáta es, Fórnunarvers. Sæl ert þú, 



Beáta es, 
Virgo María, quæ ómnium 
portásti Creatórem: genuísti, 
qui te fecit, et in ætérnum 
pérmanes Virgo. 

Secreta. Unigéniti tui, Dó- 
mine, nobis succúrrat hu- 
mánitas: ut, qui natus de 
Vírgine, matris integritátem 
non mínuit, sed sacrávit; in 
Nativitátis ejus solémniis, 
nostris nos piáculis éxuens, 
oblatiónem nostram tibi fá- 
ciat accéptam Jesus Chri- 
stus, Dóminus noster: Qui 
tecum vivit et regnat in uni- 
táte ejúsdem Spíritus Sancti 



María mey, sem borið hefur 
Skapara allra hluta; þú hefur 
alið þann, sem gjörði þig, og 
verður áfram mey um eilífð. 

Lágabæn. Megi manneðli 
hins eingetna Sonar þíns hjálpa 
oss, Drottinn; svo að harin, 
sem fæddur af meyju skerti 
ekki meydóm móðurinnar, 
heldur helgaði hann, megi á 
hátíð fæðingar hennar frelsa 
oss frá misgjörðum vorum og 
gjöra fórn vora þér velþóknan- 
lega, Jesús Kristur, Drottinn vor, 
sem með þér lifir og ríkir í 
einingu Heilags Anda, Guð . . . 



Deus . . . 

Lágabœn til minningar um heilagan Hadrianus, píslarvott. 
Munéribus nostris, quæ- | Vér biðjum þig, Drottinn, að 



14. SEPTEMBER 



- UPPHAFNING KROSSINS 



151 



sumus, Dómine, precibús- 
que suscéptis: et cæléstibus 
nos munda mystériis, et cle- 
ménter exáudi. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



er þú hef ur þegið gjaflr vorar og 
bænir, hreinsir þú oss f yrir hina 
himnesku leyndardóma og 
bænheyrir oss náðarsamlega. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



Prefatía alswllar Mariu meyjar, sjá bls. 25. 



Communio. lieáta vísce- 
ra Maríæ Virginis, quæ por- 
tavérunt ætérni Patris Fi- 
lium. 

Postcommunio. Súmpsi- 
mus, Dómine, celebritátis 
ánnuæ votíva sacraménta: 
præsta, q uæsu mus ; ut et tem- 
porális vitæ nobis remédia 
præbeant et ætérnæ. Per Dó- 
minum nostrum . . . 



Kommúní uvers . Sælt er 
móðurskaut Maríu meyjar, sem 
bar Son hins eilífa Föður. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
vér höfum meðtekið hina heil- 
ögu leyndardóma þessarar ár- 
legu minningarhátíðar og biðj- 
um þig, gef, að þeir megi verða 
oss til hjálpar um tíma og eilíf ð. 



Fyrir Drottin vorn . . . 
Kommúniubam til minningar um heilagan Hadríanus, píslarvott. 



Da, quæsumus, Dómine, 
Deus noster: ut, sicut tuó- 
rum commemoratióne San- 
ctórum temporáli gratulá- 
mur officio; ita perpétuo læ- 
témur aspéctu. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



Vér biðjumþig,Drottinn,Guð # 
vor, gef, að eins og vér höldum 
minningu dýrlinga þinnahátíð- 
lega með fögnuði hér á jörðu, 
megum vér og njóta ásýndar 
þeirra um eilífð. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



UPPHAFNING KROSSINS 

14. SEPTEMBER 



Introitus. Nos autem glo- 
riári opórtet in Cruce Dómi- 
ni nostri Jesu Christi : in quo 
est salus, vita et resurréctio 
nostra: per quem salváti et 



Inngönguvers. GaL 6, 14. 

Oss ber að vera stoltir af krossi 
Drottins vors Jesú Krists. í 
honum er sáluhjálp vor, líf vort 
og upprisa. Fyrir hann höfum 



152 



PROPRIUM DE SANCTIS 



liberáti sumus. Ps. Deus mi- 
sereátur nostri, et benedícat 
nobis : illúminet vultum su- 
um super nos, et misereá- 
turnostri. f. Glória Patri . . . 

Oratio. Deus, qui nos 
hodiérna die Exaltatiónis 
sanctæ Crucis ánnua solem- 
nitáte lætíflcas: præsta, quæ- 
sumus; ut, cujus mystérium 
in terra cognóvimus, ejus 
redemptiónis præmia in cæ- 
lo mereámur. Per eúndem 
Dóminum nostrum . . . 



vér öðlazt hjálpræði og frelsi. 
Sálm. 66, 2. Guð sé oss misk- 
unnsamur og blessi oss, hann 
láti ásjónu sína lýsa yfir oss (og 
sé oss miskunnsamur) i. Dýrð 
sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Guð, þú, sem í 
dag gleður oss með hinni árlegu 
hátíð upphafningar hins heil- 
aga kross, vér biðjum þig, veit 
þú, að vér,sem hér á jörðu höf- 
um þekkt leyndardóm krossins, 
megum á himnum njóta ávaxta 
endurlausnar hans. Fyrir hinn 
sama Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Filippímanna. 2,3-11. 



"EVatres : Hoc enim sentíte 
in vobis, quod et in Chri- 
sto Jesu: qui, cum in forma 
Dei esset, non rapínam arbi- 
trátus est esse se æquálem 
Deo: sed semetípsum exina- 
nívit f ormam servi accípiens, 
in similitúdinem hóminum 
factus, et hábitu invéntus ut 
homo. Humiliávit semetíp- 
sum, factus obédiens usque 
ad mortem, mortem autem 
crucis. Propter quod et Deus 
exaltávit illum: et donávit 
illi nomen, quod est super 
omne nomen: (hic genufle 



TDræður: Verið með sama 
hugarfari, sem Kristur Jesús 
var. Þrátt fyrir það, að hann var 
í Guðs mynd, hélt hann ekki 
fast við það, að vera jafn 
Guði, heldur gjörði hann sjálf- 
an sig sem að engu með því 
að taka á sig þrælsmynd og 
varð mönnunum líkur; og er 
hann kom fram að ytra hætti 
sem maður, lítillækkaði hann 
sjálfan sig með því að verða 
hlýðinn allt fram í dauða, já, 
fram í dauða á krossi. Fyrir því 
hefur og Guð hátt upphafið 
hann og gefið honum nafnið, 



ctitur) ut in nómine Jesu sem hverju nafni er æðra, (hér 



14. SEPTEMBER - UPPHAFNING KROSSINS 



153 



omne genu flectátur cælé- 
stium, terréstrium et infer- 
nórum: et omnis lingua con- 
flteátur, quia Dóminus Jesus 
Christus in glória est Dei 
Patris. 

Graduale. Christus factus 
est pro nobis obédiens us- 
que ad mortem, mortem au- 
tem crucis. % Propter quod 
et Deus exaltávit illum, et 
dedit illi nomen, quod est 
super omne nomen. 

Allelúja, allelúja. f. Dul- 
ce lignum, dulces clavos, 
dúlcia ferens póndera: quæ 
sola fuísti digna sustinére 
Regem cælórum et Dómi- 
num. Allelúja. 



er knékropið) til þess að í nafni 
Jesú skuli hvert kné beygja sig, 
þeirra, sem eru á himni, og 
þeirra, sem eru á jörðu, og 
þeirra, sem undir jörðunni eru, 
og sérhver tunga játa, að Jesús 
Kristur er Drottinn, Guði Föður 
til dýrðar. 

Þrep8Öngur. FiL 2, # - 9. 
Kristur varð hlýðinn vor vegna 
fram í dauða, allt fram í dauða 
á krossi. f. Fyrir því hefur og 
Guð hátt upphaflð hann og gef- 
ið honum nafnið, sem hverju 
nafni er æðra. 

Allelúja, allelúja. jK Ljúfa tré, 
ljúfu naglar, ljúfa byrði berið 
þið, þú eitt, (heilaga krosstré) 
varst þessverðugt að bera kon- 
ung og Drottin himnanna. All. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesargudspjalls. 12, 31-36. 



Tn illo témpore: Dixit Je- 
sus turbis Judæórum: 
Nunc judícium est mundi: 
nunc princeps hujus mundi 
ejiciétur foras. Et ego si exal- 
tátus fúero a terra, ómnia 
traham ad meípsum. (Hoc 
autem dicébat, signíflcans, 
qua morte esset moritúrus). 
Respóndit ei turba: Nos au- 
dívimus ex lege, quia Chri- 



A þeim tíma sagði Jesús við 
mannfjölda Gyðinga: Nú 
gengur dómur yflrþennanheim, 
nú skal höfðingja þessa heims 
kastað út, en þegar ég er haflnn 
frá jörðu, mun ég draga allt 
(alla) til mín. En þetta sagði 
hann, til þess að gefa til kynna, 
með hvaða dauðdaga hann 
mundi deyja. Mannfjöldinn 
svaraði honum þá: Vér höfum 



154 



PROPRIUM DE SANCTIS 



stus manet in ætérnum: et 
quómodo tu dicis: Opórtet 
exaltári Fílium hóminis? 
Quisestiste Fílius hóminis? 
Dixit ergo eis Jesus: Adhuc 
módicum lumen in vobis 
est. Ambuláte, dum lucem 
habétis, ut non vos ténebræ 
comprehéndant : et qui ám- 
bulat in ténebris, nescit, quo 
vadat. Dum lucem habétis, 
crédite in lucem, ut f ílii lu- 
cis sitis. - Credo. 

Off ertorium. P r ó t e g e , 
Dómine, plebem tuam per 
signum sanctæ Crucis ab 
ómnibus insídiis inimicó- 
rum ómnium: ut tibi gratam 
exhibeámus servitútem, et 
acceptábile fiat sacrifícium 
nostrum, allelúja. 

Secreta. Jesu Christi, Dó- 
mini nostri, Córpore et Sán- 
guine saginándi, per quem 
Crucis est sanctificátum vex- 
íllum: quæsumus, Dómine, 
Deus noster; ut, sicut illud 
adoráre merúimus, ita pe- 
rénniter ejus glóriæ salutáris 
potiámur efféctu. Per eún- 
dem Dóminum nostrum . . . 



heyrt í lögmálinu, að Kristur 
verði til eilífðar, og hvernig 
segir þú þá, að Mannssonurinn 
eigi að verða hafinn upp?Hver 
er þessi Mannssonur? Þá sagði 
Jesús við þá: Stutta stund er 
ljósið enn á meðal yðar; gang- 
ið, meðan þér hafið ljósið, til 
þess að myrkrið komi ekki yfir 
yður ; og sá, sem gengur í myrkr- 
inu, veit ekki, hvert hann fer. 
Meðan þér hafið ljósið, trúið á 
ljósið, til þess að þér verðið 
ljóssins synir. - Credo. 

Fórnunarvers. Vernda þú, 
Drottinn, þjóð þína með hinu 
helga krosstákni fyrir véla- 
brögðum allra óvina, til þess að 
þjónusta vor megi verða þér 
geðfelld og förn vor þér vel- 
þóknanleg, allelúja. 

Lágabæn. Vér, sem nú ætl- 
um að nærast á holdi og blóði 
Drottins vors Jesú Krists, er 
hefur helgað merki krossins, 
biðjum þig, Drottinn, Guð vor, 
að eins og oss hlotnaðist að 
tilbiðja þetta merki, megum vér 
og um alla eilífð öðlast ávexti 
blessunarríkrar dýrðar þess. 
Fyrir hinn sama Drottin vorn . . . 



Prefatía hins heilaga kross, sjá bls. 24. 

Communio. Per signum Kommúníuvers. Guð vor, 
Crucis de inimícis nostris frelsa oss frá öllum óvinum 



15. SEPTEMBER - SJÖ HARMKVÆLI MARÍU 155 



líbera nos, Deus noster. 

Po8tcom munio. A d ésto 
nobis, Dómine, Deus noster: 
et, quos sanctæ Crucis lætá- 
ri facis honóre, ejus quoque 
perpétuis deíénde subsidiis. 
Per Dóminum nostrum . . . 



vorum, fyrir merki krossins. 

Kommúníubæn. Hjálpa þú 
oss, Drottinn Guð vor,og vernda 
oss fyrir stöðuga hjálp hins 
heilaga kross, eins og þú lætur 
oss gleðjast yfir dýrð hans. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



SJO HARMKVÆLI MARIU 

15. SEPTEMBER 



Introitus. Stabant juxta 
Crucem Jesu Mater ejus, et 
soror Matris ejus, María 
Cléophæ, et Salóme, et Ma- 
ría Magdaléne. V. Múlier, ec- 
ce fílius tuus: dixit Jesus; ad 
discípulum autem : Ecce Ma- 
ter tua. il\ Glória Patri . . . 

Oratio. Deus, in cujus 
passióne, secúndum Simeó- 
nis prophetíam, dulcíssi- 
mam ánimam gloriósæ Vír- 
ginis et Matris Maríæ dolóris 
gládius pertransívit: concéde 
propítius; ut, qui dolóres 
ejus venerándo recólimus, 
passiónis tuæ efféctum felí- 
cem consequámur: Qui vi- 
vis et regnas . . . 



Inngönguvers. Jóh. 19, 23. 
Hjá krossi Jesú stóðu móðir 
hans og móðursystir hans, 
María, kona Klópa^og Salóme, 
og María Magdalena. V. Jóh. 19, 
26-27. Kona, sjá, þar er sonur 
þinn, sagði Jesús, en við læri- 
sveininn: Sjá, þar er móðir þín. 

Dýrð sé Föðumum . . . 

Kollekta. Guð, við píslir þín- 
ar var hin ljúfa sál dýrlegrar 
Maríu, meyjar og móður, níst 
sverði þjáninga, samkvæmt spá- 
dómi Símeons. Veit þú náðar- 
samlega, að vér, sem minnumst 
með lotningu þjáninga hennar, 
njótum heillavænlegra áhrifa 
písla þinna. Þú, sem lífir og 
ríkir . . . 



Kollekta til minningar um heilagan Nikómedes píslarvott. 



Adésto, Dómine, pópulo 
tuo: ut, beáti Nicomédis Már- 
tyris tui mérita præclára su- 
scípiens, ad impetrándam 



Drottinn^ liðsinn lýð þínum, 
svo að fyrir dýrlega verðleika 
hins sæla Nikómedesar, píslar- 
votts þíns, hljóti hann ávallt 



156 



PROPRIUM DE SANCTIS 



misericórdiam tuam semper 
ejus patrocíniis adjuvétur. 
Per Dóminum nostrum . . . 



hjálp verndar hans og öðlist 
miskunn þína. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr Júdítarbók. 13, 22 og 23, 25. 



T) enedíxit te Dóminus in 
virtúte sua, quia per te 
ad níhilum redégit inimícos 
nostros. Benedícta es tu, fí- 
lia, a Dómino, Deo excélso, 
præ ómnibus muliéribus su- 
per terram. Benedíctus Dó- 
minus, qui creávit cælum et 
terram: quia hódie nomen 
tuum ita magniflcávit, ut non 
recédat laus tua de ore hó- 
minum, qui mémores fúe- 
rint virtútis Dómini in ætér- 
num, pro quibus non peper- 
císti ánimæ tuæ propter an- 
gústias et tribulatiónem gé- 
neris tui, sed subvenístí ruí- 
næ ante conspéctum Dei 
nostri. 

Graduale. Dolorósa et la- 
crimábilís es, Virgo María, 
stans juxta Crucem Dómini 
Jesu, Fílii tui, Redemptóris. 
% Virgo, Deí Génitríx, quem 
totus non capít orbís, hoc 
crucis fert supplicúim, au- 
ctor vitæ factus homö. 

Allelúja, allelúja. Sta- 



P^rottinn hefur blessað þíg 
með mætti sínum, því að 
fyrir þig hefur hann að engu 
gjört óvini vora. Blessuð sért 
þú, dóttir, af Drottni, Guði hin- 
um æðsta, framar öllum konum 
á jörðunni. Vegsamaður sé 
Drottinn, sem skóp himin og 
jörð, þvi að i dag hefur hann 
gjört nafn þitt svo dýrlegt, að 
lofgjörð til þin mun aldrei 
hverfa af munni mannanna, 
sem um eilifð munu minnast 
máttar Drottins. Þvi að þú 
þyrmdir ekki lifi þinu, þegar 
þjóð þin var i þrengingum og 
nauðum, heldur komst í veg 
fyrir eyðingu vora, frammi fyrir 
augliti Guðs vors. 

Þrepsöngur. Sorgbitin og 
aumkunarverð ert þú, Maria 
mey, eins og þú stendur hjá 
krossi Drottins Jesú, Sonar þins 
og Frelsara. \\ Móðir Guðs og 
mey, sá, sem heimurinn getur 
ekki rúmað, skapari lif sins, sem 
hefur gjörzt maður, liður þessar 
pislir krossins. 

Allelúja, allelúja. f. Heilög 



15. SEPTEMBER - SJÖ HARMKVÆLI MARÍU 157 



bat sancta Maria, cæli Regina 
etmundi Dómina, juxta Cru- 
cem Dómini nostri Jesu 
Christi dolorcSsa. 



María, himnadrottning og 
drottning heimsins, stóð harm- 
þrungin hjá krossi Drottins vors 
Jesú Krists. 



Sekventía. 



Stabat Malei dolorósa 
Juxta Crueem lacrimósa, 
Dum pendébat Fílius. 

Cujus ánimam geméntem, 
Contristátam et doléntem 
Pertransivit gládius. 

O Quam tristis et afflícta 
Fuit illa benedicta 
Mater Unigéniti! 

Quæ mærébat et dolébat, 
Pia Mater, dum vidébat 
Nati pœnas inclyti. 

Quis est homo, qui non 
fleret, 

Matrem Christi si vidéret 
In tanto supplício? 

Quis non posset contri- 
stári, 

Christi Matrem contemplári 
Doléntem cum Fílio? 

Pro peccátis suæ gentis 
Vidit Jesum in torméntis 
Et flagéllis súbditum. 

Vidit suum dulcem Na- 
tum 

Moriéndo desolátum, 
Dum emísit spíritum. 



Stóð að krossi sefa sárum 
sorgum bitin, drifln tárum, 
móðir þar sem mögur hékk; 
og um hennar hyggju skarða, 
harmi lostna, böli marða, 
eggjabrandur bitur gekk. 

Ó, hve hrelld og hrygg til 
dauða 

himna drottins var hin auða 
einkasonar móðir mær, 
sem réð fanga sorg og stranga 
sút, er hanga kvöl við langa 
sinn leit mæra soninn skær. 

Hverir gráta menn ei mundu 
móður Krists á þeirri stundu, 
ef að horfðu hrelling á? 
Hver svo hjartað herða mætti 
hans að eigi lundu grætti 
góðrar móður sorg að sjá? 



Fyrir þjóðar sinnar syndir 
sá hún Jesú dreyra lindir, 
kross á gálga hengdan hann; 
varð að líta sinn hinn sæta 
soninn kvölum einan mæta, 
meðan líflð láta vann. 



158 PROPRIUM 



Eja, Mater, fons amóris, 
Me sentíre vim dolóris 
Fac, ut tecum lúgeam. 

Fac, ut árdeat cor meum 
In amándo Christum Deum, 
Ut sibi compláceam. 

Sancta Mater, istud agas, 
Crucifíxi flge plagas 
Cordi meo válide. 

Tui Nati vulneráti, 
Tam dignáti pro me pati, 
Pœnas mecum dívide. 

Fac me tecum pie flere, 
Crucifíxo condolére, 
Donec ego víxero. 
Juxta Crucem tecum stare 
Et me tibi sociáre 
In planctu desídero. 

Virgo vírginum præclára, 
Mihi jamnon sis amára: 
Fac me tecum plángere. 

Fac, ut portem Christi 
mortem, 

Passiónis f ac consórtem 
Et plagas recólere. 

Fac me plagis vulnerári, 
Fac me Cruce inebriári 
Et cruóre Fílii. 

Flammis ne urar succén- 
sus, 

Per te, Virgo, sim defénsus 
In die judícii. 



DE SANCTIS 



Eia móðir, mér að finna 
meginsorga byrði þinna 
kenndu, lindin kærleikans! 
Svo mér brenni hugur og hjarta 
helzt að elska son þinn bjarta, 
að ég feti fótspor hans. 

Heilög móðir, mér, hin bezta, 
mundu kvöl í hjarta festa 
Kristí, sem á krossi dó! 
Sonar þíns er sár í hildi 
sjálfur fyrir mig ganga vildi, 
veit mér hlut í þjáning þó! 

Lát mig gráta með þér, mæta 
míns og Jesú krossins gæta, 
meðan fjör í æðum er: 
því að engin mér skal mærri 
mæðubót, né huggun stærri, 
en að tárast þar með þér. 

Allra skírust mærin meyja, 
mig ei láttu einan þreyja, 
en þér harma æ við hlið; 
lát mig kenna Drottins dauða, 
dýr, og flnna hlutann nauða, 
hans og bölið berjast við. 

Lát mig hörðum höggum 
særa, 

hans að krossi glaðan færa, 
fyrir sakir sonar þín! 
Vek mér eld og ást í huga, 
að mér megi traust þitt duga 
þegar dómadagur skín! 



15. SEPTEMBER - SJÖ HARMKVÆLI MARÍU 159 



Christe, aim sit hincexire, 
Da per Matrem me veníre 
Ad palmam victóriæ. 

Quando eorpus moriétur, 
Fac, ut ánimæ donétur 
Paradísi glória. 

Amen. Allelúja. 



Lát mig kvölum krossinn 
verja, 

Kristi dauða fyrir mig erja, 
að ég njóti náðar hans! 
Svo þegar lik mitt liggur i moldu 
ljóss min hljóti önd á foldu 
hæsta gleði himna ranns ! 
Amen. Allelúja. 



Guðspjall. 

Vramhalti hins heilaga Jóhannesargudspjalls. 19, 25-27. 



Tn illo témpore: Stabant 
juxta Crucem Jesu Mater 
ejus, et soror Matris ejus, 
Maria Cléophæ, et Maria 
Magdaléne. Cum vidisset er- 
go Jesus Matrem, et discipu- 
lum stantem, quem diligé- 
bat, dicit Matri suæ: Múlier, 
ecce fílius tuus. Deinde di- 
cit discipulo: Ecce Mater tua. 
Et ex illa hora accépit eam 
discipulus in sua. - Credo. 

Offertorium. Recordáre, 
Virgo, Mater Dei, dum stéte- 
ris in conspéctu Dómini, ut 
loquáris pro nobis bona, et 
ut avértat indignatiónem su- 
am a nobis. 

Secreta. Offérimus tibi 
preces et hóstias, Dómine 
Jesu Christe, humíliter sup- 
plicántes: ut, qui Transfixió- 
nem dulcissimi spiritus beá- 



A þeim tima stóðu hj á krossi 
Jesú móðir hans og móð- 
ursystir hans, Maria, kona 
Klópa, og Maria Magdalena. 
Þegar nú Jesús sá móður sina 
og lærisveininn, sem hann elsk- 
aði, standa þar, segir hann við 
móður sina: Kona, sjá, þar er 
sonur þinn. Siðan sagði hann 
við lærisveininn: Sjá, þar er 
móðir þín. Og frá þeirri stundu 
tók lærisveinninn hana heim 
til sin. - Credo. 

Fórnunarvers. Jer. 18, 20. 
Minnztu þess, mey og móðir, 
að tala máli voru frammi fyrir 
augliti Guðs, svo að hann snúi 
reiði sinni frá oss. 

Lágabæn. Drottinn Jesús 
Kristur, vér færum þér bænir og 
fórnargjaflr og sárbiðjum þig 
auðmjúklega, að vér, sem minn- 
umst í bænum vorum nistingar 



160 



PROPRIUM DE SANCTIS 



tæ Maríæ, Matris tuæ, préci- 
bus recensémus; suo suo- 
rúmque sub Cruce Sanctó- 
rum consórtium multiplicá- 
to piíssimo intervéntu, mé- 
ritis mortis tuæ, méritum 
cum beátis habeámus: Qui 
vivis et regnas . . . 



hinnar ljúfustu sálar alsællar 
Maríu, móður þinnar, megum 
hljóta umbun ásamt hinum 
sælu, vegna verðleika dauða 
þíns ogsakir gæzkuriks ogítrek- 
aðs árnaðar hennar og dýrling- 
anna, er stóðu ásamt henni við 
krossinn. Þú, sem lifir og ríkir. . . 



Lágabœn til minningar um heilagan Nikómedes píslarvott. 



Drottinn, þigg þú náðarsam- 
lega hinar frambornu gjafir; og 
megi bæn hins sæla Nikómed- 
esar píslarvotts mæla með þeim 
við hátign þína. Fyrir Drottin 
vorn . . . 

Prefatía alsællar Maríu meyjar, sjá bls. 25. 



Súscipe, Dómine, múnera 
propítius obláta: quæ maje- 
státi tuæ beáti Nicomédis 
Mártyris comméndet orátio. 
Per Dóminum nostrum . . . 



Communio. Felíces sen- 
sus beátæ Maríæ Vírginis, 
qui sine morte meruérunt 
martýrii palmam sub Cruce 
Dómini. 

Po8tcommunio. Sacrifí- 
cia, quæ súmpsimus, Dómi- 
mine Jesu Christe, Transfixi- 
ónem Matris tuæ et Vírginis 
devóte celebrántes : nobis 
ímpetrent apud cleméntiam 
tuam omnis boni salutáris 
efféctum: Qui vivis et re- 
gnas . . . 



Kommúniuvers. Gæfusamt 
er hjarta alsællar Maríu meyjar, 
sem án dauða hlotnaðist pálmi 
píslarvættisins við kross Drott- 
ins. 

Kommúniubæn. Drottinn 
Jesús Kristur, megi fórnargjaf- 
irnar, sem vér höfum neytt til 
hátíðlegrar og guðrækilegrar 
minningar um nístingu mey- 
móður þinnar, ávinna oss af 
miskunnsemi þinni allt, sem 
oss er heillavænlegt. Þú, sem 
lifir og ríkir . . . 



Kommúníubœn til minningar um heilagan Nikómedes pislarvott. 



Puríficent nos, Dómine, 
sacraménta quæ súmpsi- 
mus: et, intercedénte beáto 



Drottinn, megi sakramentin, 
sem vér höfum neytt, hreinsa 
oss og leysa oss frá öllum 



21. SEPTEMBER - HEILAGUR MATTEUS 



Nicoméde Mártyre tuo, a 
cunctis effíeiant vitiis abso- 
lútos. Per Dóminum no- 
strum . . . 



161 

ódyggðum fyrir bænarstað hins 
sæla Nikómedesar píslarvotts 
þins. Fyrir Drottin vorn . . . 



HEILAGUR MATTEUS POSTULI 
OG GUÐSPJALLAMAÐUR 



21. SEPTEMBER 



Inngönguvers. Sálm. 36, 30- 
31. Munnur réttláts manns 
mælir speki, og tunga hans tal- 
ar það, sem rétt er; lögmál 
Guðs hans er í hjarta hans. 
Sálm. 36 ', 1. Ver eigi of bráður 
vegna illvirkjanna, öfunda eigi 
þá, er ranglæti fremja. % Dýrð 
sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Drottinn,megi oss 
hlotnast hjálp sakir bæna hins 
sæla Matteusar, postula og guð- 
spjallamanns, svo að f yrir bæn- 
arstað hans veitist oss það, sem 
vér ekki fáum öðlazt af eigin 
rammleik. Fyrir Drottin vorn . . . 
Pistill. 

Kafli úr spádómsbók Esekíels: 1, 10-14. 



Introitus. Os justi medi- 
tábitur sapiéntiam, et lingua 
ejus loquétur judícium: lex 
Dei ejus in corde ipsius. Ps. 
Noli æmulári in malignánti- 
bus: neque zeláveris facién- 
tes iniquitátem. í r . Glória Pa- 
tri . . . 

Oratio. Beáti Apóstoli et 
Evangelistæ Matthæi, Dómi- 
ne, précibus adjuvémur: ut, 
quod possibilitas nostra non 
óbtinet, ejus nobis interces- 
sióne donétur. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



Similitúdo vultus quátuor 
animálium : fácies hómi- 
nis, et fácies leónis a dextris 
ipsórum quátuor: fácies au- 
tem bovis a sinístris ipsórum 
quátuor, et fácies áquilæ dé- 
super ipsórum quátuor. Fá- 
cies eórum et pennæ eórum 



A SJÓNUR hinna f jögurra vera 
litu svo út: mannsandlit 
að framan, ljónsandlit hægra 
megin á þeim fjórum, nauts- 
andlit vinstra megin á þeim 
fjórum og arnarandlit á þeim 
fjórum inn á við. Vængir þeirra 
voru þandir upp á við; hver 



162 



PROPRIUM DE SANCTIS 



exténtæ désuper: duæ pen- 
næ singulórum jungebántur 
et duæ tegébant córpora eó- 
rum: et unumquódque eó- 
rum coram fácie sua ambu- 
lábat: ubi erat impetus spíri- 
tus, illuc gradiebántur, nec 
revertebántur cum ambulá- 
rent. Et similitúdo animá- 
lium, aspéctus eórum quasi 
carbónum ignis ardéntium 
et quasi aspéctus lampadá- 
rum. Hæc erat vísio discúr- 
rens in médio animálium, 
splendor ignis, et de igneful- 



þeirra haf ði tvo vængi, sem voru 
tengdir saman, og tvo vængi, 
sem huldu líkami þeirra. Og 
þær gengu hver fyrir sig beint 
af augum fram ; þær gengu þang- 
að, sem andinn vildi fara, þær 
snerust eigi við í göngunni. Og 
milli veranna var að sjá sem 
eldsglæður brynnu ; það var eins 
og blys færu aftur og fram milli 
veranna, og bjarma lagði af eld- 
inum, og út frá eldinum gengu 
leiftur. Og verurnar hlupu fram 
og aftur, eins og glampi af 
leiftri. 



gur egrédiens. Et animália 

ibant et revertebántur in similitúdinem f úlguris coruscántis. 



Graduale. Beátus vir, qui 
timet Dóminum: in mandá- 
tis ejus cupit nimis. ý. Po- 
tens in terra erit semen ejus : 
generátio rectórum benedi- 
cétur. 

Allelúja, allelúja. ý. Te 
gloriósus Apostolórum cho- 
rus laudat, Dómine. Allelúja. 



Þrepsöngur. Sálm. iii, 1-2. 
Sæll er sá maður, sem óttast 
Drottin og hefur mikla unun af 
boðum hans. ý. Niðjar hans 
verða voldugir á jörðunni, ætt 
réttvísra mun blessun hljóta. 

Allelúja, allelúja. ý. Dýrleg- 
ur kór postulanna lofar þig, 
Drottinn. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusarguðspjalls. 9, 9-13. 



Tn illo témpore: Vídit Je- 
A sus hóminem sedéntem 
in telónia, Matthæum nómi- 
ne. Et aítilli: Séquere me, Et 
surgens, secútus est eum. Et 



A þeim tíma sá Jesús mann 
sitja hjá tollbúðinni, Matt- 
eus að nafni. Og hann segir við 
hann: Fylg þú mér. Og hann 
stóð upp og fylgdi honum. Og 



21. SEPTEMBER - HEILAGUR MATTEUS 



163 



factumest, discumbénte eo 
in domo, eeee, multi publi- 
cáni et peccatóres veniéntes 
discumbébcíiit cum Jesu et 
discípulis ejus. Et vidéntes 
pharisæi, dieéhant discípulis 
ejus: Quare cum publicánis 
et peccatóribus mandúcat 
Magíster vester? At Jesus áu- 
diens, ait; Non est opus va- 
léntibus médicus, sed male 
habéntibus. Eúntes autem dí- 
scite, quid est: Misericór- 
diam volo, et non sacrifí- 
cium. Non enim veni vocá- 
re justos, sed peccatóres. 
Credo. 

Offertorium. Posuísti, 
Dómine, in cápite ejus co- 
rónam de lápide pretióso: 
vitam pétiit a te, et tribuísti 
ei, allelúja. 

Secreta. Supplicatiónibus 
beáti Matthæi Apóstoli et 
Evangelístæ, quæsumus, Dó- 
mine, Ecclésiæ tuæ commen- 
détur oblátio: cujus magní- 
ficis prædicatiónibus erudí- 
tur. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Prefatía postulanna, sjá bls. 27. 

Communio. Magna est 
glória ejus in salutári tuo: 
glóriam et magnum decó- 



svo bar til, erhann sat að borði 
í húsinu, sjá, þá komu margir 
tollheimtumenn og syndarar og 
settust að borði með Jesú og 
lærisveinumhans. Og er Faríse- 
arnir sáu það, sögðu þeir við 
lærisveina hans : Hví etur meist- 
ari yðar með tollheimtumönn- 
um og syndurum? En er hann 
( Jesús) heyrði það, mælti hann : 
Ekki þurfa heilbrigðir læknis 
við, heldur þeir, sem sjúkir eru ; 
en f arið þér og lærið, hvað þetta 
þýðir: Miskunnsemi þrái ég, en 
ekki fórn; því að ég er ekki 
kominn til þess að kalla rétt- 
láta, heldur syndara. - Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 20 , 4- 
3. Drottinn, þú hefur sett kór- 
ónu úr skíru gulli á höfuð hon- 
um. Um líf bað hann þig, og 
þú hefur veitt honum það, all. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn,megi fórnargjöf kirkju 
þinnar verða þér velþóknanleg 
sakir sárbeiðni hins sæla Matt- 
eusar, postula og guðspjalla- 
manns, sem uppfræðir hana 
með frábærri boðun.Fyrir Drott- 
in vorn . . . 

Kommúníuvers. Sálm. 20, 
6. Mikil er sæmd hans f yrir þína 
hjálp, vegsemd og heiður veittir 



164 



PROPRIUM DE SANCTIS 



rem impónes super eum, 
Dómine. 

Po8tcommunio. Percép- 
tis, Dómine, sacraméntis, 
beáto Matthæo Apóstolo tuo 
et Evangelísta interveniénte, 
deprecámur: ut, quæ pro 
ejus celebráta sunt glória, 
nobis profíciant ad medé- 
lam. Per Dóminum no- 
strum . . . 



þú honum, Drottinn. 

Kommúníubæn. Vér höfum 
meðtekið leyndardómana og 
biðjum þig, Drottinn, að það, 
sem vér höfum minnzt hátíð- 
lega, sælum Matteusi, postula 
þínum og guðspjallamanni, til 
heiðurs, megi verða oss að 
læknisdómi sakir árnaðarbæna 
hans. Fyrir Drottin vorn . . . 



KIRKJUDAGUR HINS HEILAGA MIKAELS 
HÖFUÐENGILS 

29. SEPTEMBER 



Introitus. Benedícite Dó- 
minum, omnes Angeli ejus: 
poténtes virtúte, qui fácitis 
verbum ejus, ad audiéndam 
vocem sermónum ejus. Ps. 
Bénedic, ánima mea, Dómi- 
no: et ómnia, quæ intra me 
sunt, nómini sancto ejus. 
ý. Glória Patri . . . 

Oratio. Deus, qui, miro 
órdine, Angelórum ministé- 
ria hominúmque dispénsas: 
concéde propítius; ut, a qui- 
bus tibi ministrántibus in 
cælo semper assístitur, ab 
his in terra vita nostra mu- 
niátur. Per Dóminum no- 
strum . . . 



Inngönguvers. Sálm. 102, 
20. Lofið Drottin, allir englar 
hans, þér voldugu hetjur, er 
framkvæmið boð hans, svo að 
þér hlýðið orðum hans. Sálm. 
102, 1. Lofa þú Drottin, sála 
mín, og allt, sem í mér er, hans 
heilaga nafn. y. Dýrð sé Föð- 
urnum . . . 

Kollekta. Fyrir undursam- 
lega tilhögun skipuleggur þú, 
Guð, hlutverk engla og manna; 
veit þú náðarsamlega, að þeir, 
sem þér eru ætíð til aðstoðar 
sem þjónar á himnum, verndi 
líf vort á jörðu. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



29. SEPTEMHER - KIRK JUDAGUR HINS HEILAGA MIKAELS 165 



Kafli úr Ofunberunarbók hins 

Tn diébus illis: Significávit 
Deus, qiuv opórtet fieri 
cito, mittens per Angelum 
suum servo suo Joánni, qui 
testimónium perhíbuit ver- 
bo Dei, et testimónium Jesu 
Christi, quæcúmque vidit. 
Beátus, qui legit et audit ver- 
ba propheliæ hujus: et servat 
ea, quæ in ea scripta sunt: 
tempus enim prope est. Jo- 
ánnes seplem ecclésiis, quæ 
sunt in Asia. Grátia vobis et 
pax ab eo, qui est et qui erat 
et qui ventúrus est: et a sep- 
tem spiritibus, qui in con- 
spéctu throni ejus sunt: et a 
Jesu-Christo, qui est testis 
fidélis, primogénitus mor- 
tuórum et princeps regum 
terræ, qui diléxit nos et la- 
vit nos a peccátis nostris in 
sánguine suo. 

Graduale. Benedícite Dó- 
minum, omnes Angeli ejus : 
poténtes virtúte, qui fácitis 
verbum ejus. Bénedic, 
ánima mea, Dóminum, et 
ómnia interióra mea, no- 
men sanctum ejus. 

Allelúja, allelúja. % San- 
cte Míchael Archángele, de- 



heilaga Jóhannesar postula. i, 1-5. 

A þeim dögum sýndi Guð 
það, sem verða á innan 
skamms. Og hann sendi engil 
sinn til að tákna það fyrir Jó- 
hannesi, þjóni sínum, honum, 
sem bar vitni um orð Guðs og 
um vitnisburð Jesú Krists, um 
allt það, er hann sá. Sæll er sá, 
er les og heyrir (þeir, er heyra) 
orð þessa spádóms og varðveitir 
það, sem ritað er í honum, því 
að tíminn er í nánd. Jóhannes 
til safnaðanna sjö, sem í Asíu 
eru; náð sé með yður og friður 
frá honum, sem er og var og 
kemur; og frá öndunum sjö, 
sem eru frammi fyrir hásæti 
hans ; og frá Jesú Kristi ; honum, 
sem er trúr vottur, frumburður 
dauðra og höfðingi yfir kon- 
ungum jarðarinnar, sem elskaði 
oss og leysti oss frá syndum 
vorum með blóði sínu. 

Þrepsöngur. Sálm. 102, 20 
og 1. Lofið Drottin, allir englar 
hans, þér voldugu hetjur, er 
framkvæmið boð hans. Lofa 
þú Drottin, sála mín, og allt, 
sem í mér er, hans heilaga nafn. 

Allelúja, allelúja. % Heilagi 
Mikael höfuðengíll, vernda oss 



166 



PROPRIUM DE SANCTIS 



fénde nos in prælio: ut non 
pereámus in treméndo judí- 
cio. Allelúja. 



í baráttunni, til þess að vér för- 
umst ekki við hinn hræðilega 
dóm. Allelúja. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusargudspjalls. 18, 1-10. 



Tn lillo témpore: Accessé- 
*~ runt discípuli ad Jesum, 
dicéntes: Quis, putas, major 
est inregno cælórum? Et ád- 
vocans Jesus párvulum, stá- 
tuit eum in médio eórumet 
dixit : Amen, dico vobis, nisi 
convérsi fuéritis et efnciámi- 
ni sicut párvuli, non intrábi- 
tis in regnum cælórum. Qui- 
cúmque ergo humiliáverit 
se sicút párvulus iste, hic est 
major in regno cælórum. Et 
qui suscéperit unum párvu- 
lum talem in nómine meo, 
me súscipit. Qui autem scan- 
dalizáverit unum de pusíllis 
istis, qui in me credunt, éx- 
pedit ei, ut suspendátur mo- 
la asinária in collo ejus, et 
demergátur in profúndum 
maris. Væ mundo a scánda- 
lis ! Necésse est enim, ut vé- 
niant scándala: verúmtamen 
væ hómini illi, per quem 
scándalum venit! Si autem 
manus tua vel pes tuus scan- 
dalízat te, abscíde eum et 



A þeim tíma komu læri- 
sveinarnir til Jesú og 
sögðu: Hver er þá mestur 
(Hvern álítur þú mestan) í 
himnaríki? Og hann (Jesús) 
kallaði til sín lítið barn, setti 
það á meðal þeirra og sagði: 
Sannlega segi ég yður: nema 
þér snúið við og verðið eins og 
börnin, komizt þér ekki inn í 
himnaríki. Hver, sem því lítil- 
lækkar sig eins og barn þetta, 
sá er mestur í himnaríki. Og 
hver, sem tekur á móti einu 
slíku barni í mínu nafni, hann 
tekur á móti mér. En hver, sem 
hney kslar einn af þessum smæl- 
ingjum, sem á mig trúa, betra 
væri honum, að stór kvarnar- 
steinn væri hengdur um háls 
honum og honum væri sökkt í 
sjávardjúp. Vei heiminum 
vegna hneykslananna ; því að 
óumflýjanlegt er, að hneyksl- 
anir komi, en vei þeim manni, 
sem hneyksluninni veldur. En 
ef hönd þín eða fötur þinn 
hneykslar þig, þá snið hann af 



29. SEPTP..vmö< KIKKJUDAGUR HINS HEILAGA MIKAELS 167 



prójice abs le: bonum tibi 
est ad vitam ingredi débilem 
vel claudum, quam duas ma- 
nus vel duos pedes habén- 
temmitti m ignem ætérnum. 
Et si óculus (uus seandali- 
zat te, éruc eum et prójice 
abs te: bonum tibi est cum 
uno óculo in vitam intráre, 
quam duos óeulos habén- 
tem mitti in gehénnam ig- 
nis. Vidéte, ne contemnátis 
ununi ex his pusillis: dico 
enim vobis, quia Angeli eó- 
rum in eælis semper vident 
fáciem Patris mei, qui in 
cælis est. - Credo. 

Offertorium. Stetit Ange- 
lus juxta aram templi, ha- 
bens thuribulum áureum in 
manu sua, et data sunt ei in- 
cénsa multa: et ascéndit fu- 
mus arómatum in conspéctu 
Dei, allelúja. 

Secreta. I lóstias tibi, Dó- 
mine, laudis offérimus, sup- 
plíciter deprecántes: ut eás- 
dem, angél ico pro nobis in- 
terveniénte suffrágio, et pla- 
cátus accipias, et ad salútem 
nostram provenire concé- 
das. Per Dóminum no- 
strum . . . 



og kasta f rá þér ; þvi að betra er 
þér handarvana eða höltum inn 
að ganga til lifsins, en að hafa 
tvær hendur eða tvo fætur og 
verða kastað i hinn eilifa eld. 
Og ef auga þitt hneykslar þig, 
þá rif það út og kasta frá þér, 
betra er þér eineygðum inn að 
ganga til lifsins, en að haf a bæði 
augu og verðakastað i eldsvitið. 
Sjáið til, að þér eigi fyrirlitið 
neinn af þessum smælingjum, 
þvi að ég segi yður, að englar 
þeirra á himni sjá ávallt auglit 
Föður mins, sem er á himni. 
Credo. 

Fórnunarvers. Opinb. 8, 3 
og4. Engill stóð hjá altari (must- 
erisins) og hélt á gullnu glóðar- 
keri, og honum var f engið mik- 
ið af reykelsi, og reykurinn af 
reykelsinu steig upp frammi 
fyrir augliti Guðs, allelúja. 

Lágabæn. Vér færum þér, 
Drottinn, lofgjörðarfórn og biðj- 
um þig auðmjúklega að þiggja 
hana sáttur og láta hana verða 
oss til hjálpræðis fyrir bænar- 
stað englanna. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



Almenn prefatia, sjá bls. 28. 



168 



PROPRIUM DE SANCTIS 



Communio. Benedícite, 
omnes Angeli Dómini, Dó- 
minum: hymnum dícite et 
superexaltáte eum in sæcula. 

Po8tcommunio. Beáti Ar- 
chángeli tui Michaelis inter- 
cessióne suffúlti: súpplices 
te, Dómine, deprecámur; ut, 
quod ore proséquimur, con- 
tingámus et mente. Per Dó- 
minum nostrum . . . 



Kommúníuvers. Dan. 3, 38. 
Lofið Drottin, allir englar Drott- 
ins, syngið honum lofsöng og 
tignið hann um aldir. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig auðmjúklega, Drottinn, 
að fyrir hjálp árnaðarbæna hins 
sæla Mikaels, höfuðengils þíns, 
megum vér og meðtaka andlega 
það, sem vér neytum með 
munni vorum. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



HEILOG TERESIA LITLA, MEY 

3. OKTÓBER 



Introitus. Veni de Líbano, 
sponsa mea, veni de Líbano, 
veni: vulnerásti cor meum, 
soror mea sponsa, vulnerá- 
sti cor meum. Ps. Laudáte, 
púeri, Dóminum: laudáte 
nomen Dómini. y. Glória 
Patri . . . 

Oratio. Dómine, qui di- 
xísti: Nisi efflciámini sicut 
párvuli, non intrábitis in re- 
gnum cælórum: da nobis, 
quæsumus ; ita sanctæ Teré- 
siæ Vírginis in humilitáte et 
simplicitáte cordis vestígia 
sectári, ut præmia consequá- 
mur ætérna: Qui vivis et 
regnas . . . 



Inngönguvers. Ljóð. 4, #-9. 
Kom frá Líbanon, brúður mín, 
kom frá Líbanon, kom. Þú hef- 
ur sært hjarta mitt, systir mín 
og brúður, þú hefur sært hjarta 
mitt. Sálm. 112, 1. Lofið, þér 
þjónar Drottins, lofið nafn 
Drottins. Dýrð sé Föðurn- 
um . . . 

Kollekta. Drottinn, þú, sem 
sagðir: Nema þér verðið eins 
og börnin, komizt þér ekki inn 
í himnaríki, vér biðjum þig,veit 
þú oss að feta þannig í fótspor 
heilagrar Teresíu meyjar í auð- 
mýkt og einfaldleika hjartans, 
að vér hljótum hin eilífu laun. 
Þú sem lifir og ríkir . . . 



3. OKTÓBER - HEILÖG TERESÍA LITLA 



169 



PistilL 

Kafli úr Spádómsbók Jesaja, 66, 12-14' 



TL_Tæc á\c\[ Dóminus: Ecce, 
^ ego dcclináho super 
eam quasi ílúvium pacis, et 
quasi torréntem inundántem 
glóriam géntium, quam su- 
gétis: ad úbcra portabímini, 
et supcr ^énua .blandiéntur 
vobis. Quomodo si cui ma- 
ter blandiátur, ita ego con- 
solábor vos, et in Jerúsalem 
consolabiminí. Vidébitis, et 
gaudébit cor vestrum, et os- 
sa vestra quasi herba germi- 
nábunt, cl cognoscétur ma- 
nus Dómini servis ejus. 

Graduale. Confíteor tibi, 
Pater, Dómine cæli et terræ, 
quia abscondísti hæc a sa- 
piéntibus, et prudéntibus, et 
revelásti ca párvulis. Dó- 
mine, spes mea a juventúte 
mea. 

Allelúja, allelúja. Ý. Qua- 
si rosa plantáta super rivos 
aquárum fructificáte : quasi 
Líbanus odórem suavitátis 
habéte: floréte, flores, quasi 
lílium, et date odórem, et 
frondéte in grátiam, et col- 
laudáte cánticum, et benedí- 
cite Dóminum in opéribus 
suis. Allelúja. 



Ovo segir Drottinn: Sjá, ég 
^ veiti friði til hennar eins og 
fljóti og dýrð þjóðanna eins og 
flæðandi vatnsfalli, og þér skul- 
uð drekka, þér skuluð bornir 
verða við móðurbrjóst, og yður 
skal hossað verða á hnjánum. 
Eins og móðir huggar son sinn, 
eins mun ég hugga yður; í 
Jerúsalem skuluð þér huggaðir 
verða. Þér munuð sjá (þetta), 
og hjarta yðar mun fagna og 
bein yðar (líkami) þróast sem 
grængresi og hönd Drottins 
verða kunn þjónum hans. 

Þrepsöngur. Matt. 11, 25. 
Ég vegsama þig, Faðir, herra 
himins og jarðar, að þú hefur 
hulið þetta fyrir spekingum og 
hyggindamönnum og opinber- 
að það smælingjum. Sálm. 70, 
5. Drottinn, þú ert von mín 
frá æsku. 

Allelúja, allelúja. Sír. 39, 17- 
19. Ý. Berið blóm eins og rós, 
gróðursett á vatnsbakka. Gefið 
frá yður góðan ilm eins og Líb- 
anus. Berið blóm eins og liljan, 
gefið angan og berið fögur lauf . 
Hefjið samsöng og vegsamið 
Drottin f yrir verk hans. Allelúja. 



170 



PROPRIUM DE SANCTIS 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusarguðspjalls. 18, 1-4. 



Tn illo témpore: Accessé- 
^ runt discípuli ad Jesum, 
dicéntes: Quis, putas, major 
est in regno cælórum? Et ád- 
vocans Jesus párvulum, stá- 
tuit eum in médio eórum, et 
dixit: Amen, dico vobis, nisi 
convérsi fuéritis, et effíciá- 
mini sicut párvuli, non in- 
trábitis in regnum cælórum. 
Quicúmque ergo humiliáve- 
rit se sicut párvulus iste, hic 
est major in regno cælórum. 
Credo. 

Offertorium. Magníficat 
ánima mea Dóminum: et 
exsultávit spíritus meus in 
Deo salutári meo: quia re- 
spéxit humilitátem ancíllæ 
suæ: fecit mihi magna qui 
potens est. 

Secreta. Sacrifícium no- 
strum tibi, Dómine, quæsu- 
mus, sanctæ Terésiæ Vírgi- 
nis tuæ precátio sancta con- 
cíliet: ut, in cujus honóre 
solémniter exhibétur, ejus 
méritis efficiátur accéptum. 
Per Dóminum nostrum . . . 



A þeim tíma komu læri- 
sveinarnir til Jesú og 
sögðu: Hver er þá mestur 
(Hvern álítur þú mestan) í 
himnaríki? Og hann (Jesús) 
kallaði til sín lítið barn, setti 
það á meðal þeirra og sagði: 
Sannlega segi ég yður: nema 
þér snúið við og verðið eins 
og börnin, komizt þér ekki inn 
í himnaríki. Hver, sem því lítil- 
lækkar sig eins og barn þetta, 
sá er mestur í himnaríki. 
Credo. 

Fórnunarver8. Lúk. 1, 46- 
48 og 49. Sál mín miklar Drott- 
in, og andi minn hefur glaðzt í 
Guði, lausnara mínum, því að 
hann hefur litið á smæð am- 
báttar sinnar; hinn voldugi hef- 
ur gjört mikla hluti við mig. 

Lágabæn. Megi heilög árn- 
aðarbæn heilagrar Teresíu, 
meyjar þinnar, gjöra fórn vora 
þér velþóknanlega, svo að hún 
verði þegin sakir verðleika 
hennar, sem vér færum hana 
hátíðlega til heiðurs. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



Almenn prefatía, sjá bls. 28. 

Communio. Circumdúxit | Kommúníuvers. 5. Mós. 32, 



4. OKTÓBER - HEILAGUR FRANS FRÁ ASSISI 171 



eam, et dócuit: et custodívit 
quasi pupíllam óculi sui. Si- 
cut áquilaexpándit alas suas, 
et assúmpsit eam, atque por- 
távit in húmeris suis. Dómi- 
nus solus dux ejus fuit. 



Postcommunio. Illo nos, 
Dómine, amóris igne cælé- 
ste mystérium inflámmet: 
quo sancta Terésia Vírgo tua 
se tibi pro homínibus caritá- 
tis víctimam devóvit. Per Dó- 
minum nostrum . . . 



10-12. Hann hefur borið um- 
hyggju fyrir henni og uppfrætt 
hana og varðveitt hana sem 
sjáaldur auga síns. Eins og örn 
hefur hann útbreitt vængi sína, 
tekið hana upp og borið hana 
á herðum sínum. Drottinn einn 
hef ur verið leiðtogi hennar. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
megi hinn himneski leyndar- 
dómur tendra í oss þann eld 
kærleikans, sem kom hinni 
heilögu Teresíu, meyju þinni, 
til að helga sig þér, sem fórnar- 
lamb kærleikans, mönnunum 
til handa. Fyrir Drottin vorn . . . 



HEILAGUR FRANS FRÁ ASSISI, JÁTANDI 

4. OKTÓBER 



Introitus. Mihi autem ab- 
sit gloriári, nisi in Cruce Dó- 
mini nostri Jesu Christi : per 
quem mihi mundus crucifí- 
xus est, et ego mundo. Ps. 
Voce mea ad Dóminum cla- 
mávi : voce me ad Dóminum 
deprecátus sum. ý. Glória 
Patri . . . 

Oratio. Deus, qui Ecclé- 
siam tuam, beáti Francísci 
méritisfœtu novæ prolis am- 
plíficas : tríbue nobis ; ex ejus 
imitatióne, terréna despícere 
et cæléstium donórum sem- 



Inngönguvers. Gal. 6, 14. En 
það sé fjarri mér að hrósa mér, 
nema af krossi Drottins vors 
Jesú Krists, fyrir hvern heimur- 
inn er mér krossfestur og ég 
heiminum. Sálm. 141, 2. Ég 
hrópa hástöfum til Drottins, 
hástöfum grátbæni ég Drottin. 

Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Guð, þú, sem 
auðgar kirkju þína að nýju af- 
kvæmi sakir verðleika hins sæla 
Frans, veit þú oss, að eftir fyrir- 
dæmi hans metum vér lítils 
hið jarðneska og gleðjumst 



172 



PROPRIUM DE SANCTIS 



per participatióne gaudére. 
Per Dóminum nostrum . . . 



ætíð af hluttöku vorri í hinum 
himnesku gæðum. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Galatamanna. 6, 14-18. 
Mihi autem absit 



T^RATRES 

gloriári, nisi in Cruce 
Dómini nostri Jesu Christi: 
per quem mihi mundus cru- 
cifíxus est, et ego mundo. In 
Christo enim Jesu neque 
circumcisio áliquid valet ne- 
que præpútium, sed nova 
creatúra. Et quicúmque hanc 
régulam secúti fúerint, pax 
super illos et misericórdia, 
et super Israel Dei. De cétero 
nemo mihi moléstus sit: ego 
enim stígmata Dómini Jesu 
in córpore meo porto. Grátia 
Dómini nostri Jesu Christi 
cum spíritu vestro, fratres. 
Amen. 

Graduale. Os justi medi- 
tábitur sapiéntiam, et lingua 
ejus loquétur judícium. f. 
Lex Dei ejus in corde ipsíus : 
et non supplantabúntur gres- 
sus ejus. 

Allelúja, allelúja. f. Fran- 
císcus pauper et húmilis cæ- 
lum dives ingréditur, hym- 
nis cæléstibus honorátur, 
Allelúja. 



ræður: En það sé fjarri mér 
U að hrósa mér, nema af 
krossi Drottins vors Jesú Krists, 
fyrir hvern heimurinn er mér 
krossfestur og ég heiminum. Því 
að hvorki hefur (í Kristi Jesú) 
umskurn gildi, né yfirhúð, held- 
ur ný sköpun. Og yfir öllum 
þeim, sem þessari reglu fylgja, 
sé friður og miskunn, og einnig 
yfir ísrael Guðs. Enginn mæði 
mig héðan í frá, því að ég ber 
merki Jesú á líkama mínum. 
Náð Drottins vors Jesú Krists 
sé með yðar anda, bræður. 
Amen. 



Þrepsöngur. Sálm. 36, 30- 
31. Munnur réttláts manns mæl- 
ir speki, og tunga hans talar 
það, sem rétt er. Lögmál 
Guðs hans er í hjarta hans, 
fætur hans munu eigi skjögra. 

Allelúja, allelúja. f. Frans, 
fátækur og auðmjúkur, gengur 
ríkur inn í himininn. Hann er 
heiðraður með himneskum 
lofsöngvum. Allelúja. 



4. OKTÓBER - HEILAGUR FRANS FRÁ ASSISI 173 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusargudspjalls. n, 25-30. 



Tn illo témpore: Respón- 
dens Jesus, dixit: Confí- 
teor tibi, Pater, Dómine cæli 
et terræ, quia abscondísti 
hæc a sapiéntibus et prudén- 
tibus, et revelásti ea párvu- 
lis. Ita, Pater: quóniam sic 
fuit plácitum ante te. Om- 
nia mihi trádita sunt a Patre 
meo. Et nemo novit Fílium 
nisi Pater : neque Patrem quis 
novit nisi Fílius, et cui vo- 
lúerit Fílius reveláre. Veníte 
ad me, omnes, qui laborátis 
et oneráti estis, et ego refí- 
ciam vos. Tóllite jugum me- 
um super vos, et díscite a 
me, quia mitis sum et hú- 
milis corde: et inveniétis ré- 
quiem animábus vestris. Ju- 
gum enim meum suáve est 
et onus meum leve. 

Offertorium. Véritas mea 
et misericórdia mea cum ip- 
so: et in nómine meo exal- 
tábitur cornu ejus. 

Secreta. Múnera tibi, Dó- 
mine, dicáta sanctífica: et, 
intercedénte beáto Francí- 



A þeim tíma tók Jesús til 
máls og sagði : Ég vegsama 
þig, Faðir, herra himins og jarð- 
ar, að þú hefur hulið þetta 
fyrir spekingum og hygginda- 
mönnum og opinberað það 
smælingjum. Já, Faðir, því að 
þannig hefur þér þóknazt. Allt 
er mér falið af Föður mínum. 
Og enginn þekkir Soninn nema 
Faðirinn, og enginn þekkir Föð- 
urinn nema Sonurinn og sá, er 
Sonurinn vill opinbera hann. 
Komið til mín, allir þér, sem 
erfiðið^ og þunga eruð hlaðnir, 
og ég mun létta'undir með yður. 
Takið á yður ok mitt, og lærið 
af mér, því að ég er hógvær og 
lítilláturaf hjarta, og þér munuð 
finna sálum yðar hvíld. Því að 
ok mitt er ljúft og byrði mín 
létt. 

Fórnunarvers. Sálm. 88, 25. 
Trúfesti mín og miskunn skulu 
vera með honum, og fyrir sakir 
nafns míns skal horn r) hans 
gnæfa hátt. 

Lágabæn. Helga þú, Drott- 
inn, þessar f órnargjafir, sem þér 
eru færðar, og hreinsa oss af 



1) máttur. 



174 



PROPRIUM DE SANCTIS 



sco, ab omni nos culpárum 
labe purífica. Per Dóminum 
nostrum . . . 

Aímenn prefaúa, sjá bls. 28. 

Communio. Fidélis ser- 
vus et prudens, quem con- 
stítuit dóminus super famí- 
liam suam: ut det illis in 
témpore trítici mensúram. 

Postcommunio. Ecclé- 
siam tuam, quæsumus, Dó- 
mine, grátia cæléstis amplí- 
ficet: quam beáti Francísci 
Confessóris tui illumináre 
voluísti gloriósis méritis et 
exémplis. Per Dóminum no- 
strum . . . 



öllum syndablettum sakir árn- 
aðar hins sæla Frans. Fyrir 
Drottin vorn . . . 

Kommúníuvers. Lúk. 12,42» 
Trúr og hygginn þjónn, sem 
húsbóndinn hefur sett yfír hjú 
sín, til að gefa þeim korn- 
skammtinn á réttum tíma. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
vér biðjum þig, megi hin himn- 
eska náð auðga kirkju þína, 
sem þér hef ur þóknazt að upp- 
fræða sakir dýrlegra verðleika 
og fordæmis hins sæla Frans, 
játanda þíns. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



RÓSAKRANSMESSA 

7. OKTÓBER 



Introitus. Gaudeámus 
omnes in Dómino, diem fe- 
stum celebrántes sub honó- 
re beátæ Maríæ Vírginis: de 
cujus solemnitáte gaudent 
Angeli et colláudant Fílium 
Dei. Ps. Eructávit cor meum 
verbum bonum: dico íego 
ópera mea Regi. ý. Glória 
Patri . . . 

Oratio. Deus, cujus Uni- 
génitus per vitam, mortem 
et resurrectiónem suam no- 
bis salútis ætérnæ præmia 



Inngönguvers. Gleðjumst 
allir í Drottni, er vér höldum 
þennan dag hátíðlegan, til dýrð- 
ar alsælli Maríu meyju. Englarn- 
ir gleðjast á hátíð hennar og 
syngja Syni Guðs lof. Sálm. 44, 
2. Hjarta mitt svellur af ljúfum 
orðum, ég flyt konunginum 
kvæði mitt. ý. Dýrð sé Föðurn- 
um . . . 

Kollekta. Guð, hinn ein- 
getni Sonur þinn hef ur með lífi 
sínu, dauða sínum og upprisu 
unnið oss til handa laun hins 



7. OKTÓBER - RÓSAKRANSMESSA 



175 



comparávit: concéde, quæ- 
sumus; ut, hæc mystéria sa- 
cratíssimo beátæ Maríæ Vír- 
ginis Rosário recoléntes, et 
imitémur, quod cóntinent, 
et quod promíttunt, asse- 
quámur. Per eúndem Dómi- 
num nostrum . . . 



eilífa hjálpræðis. Vér biðjum 
þig, veit oss, að fyrir hugleið- 
ingu vora á leyndardómum 
hins heilaga rósakrans alsællar 
Maríu meyjar megum vér brey ta 
eftir því, sem þeir hafa að 
geyma, og öðlast það, sem þeir 
heita oss. Fyrir hinn sama 
Drottin vorn . . . 



Kollekta til minningar um heilagan Markús, páfa og játanda. 



Eilífi hirðir, lít sáttur flokk 
þinn og gæt hans með stöðugri 
vernd fyrir sælan Markús páfa, 
sem þú gafst allri kirkjunni 
sem hirði. Fyrir Drottin vorn . . . 



Gregem tuum, Pastor 
ætérne, placátus inténde: et 
per beátum Marcum Sum- 
mum Pontíficem, perpétua 
protectióne custódi ; quem 
totíus Ecclésiæ præstitísti es- 
se pastórem. Per Dóminum 
nostrum . . . 



Pistíll. 

Kafli úr Spekiritunum. Ordskv. 8, 22-24, 32~35* 



Í^\óminus possédit me in 
inítio viárum suárum, 
ántequam quidquam fáceret 
a princípio. Ab ætérno ordi- 
náta sum et ex antíquis, án- 
tequamterrafíeret. Nondum 
erantabýssi, et ego jam con- 
cépta eram. Nunc ergo, fílii, 
audíte me; Beáti, qui custó- 
diunt vias meas. Audíte di- 
sciplínam, et estóte sapién- 
tes, et nolíte abjícere eam. 
Beátus homo, qui audit me 



T^rottinn átti mig í upphafi 
vegasinna,áundanöðrum 
verkum sínum fyrir alda öðli. 
Frá eilífð var ég fyrirætlaður, 
frá upphafi, áður en jörðin var 
til. Áður en hafdjúpin urðu til, 
var ég þegar getinn. Og nú, 
synir mínir, hlýðið á mig: Sæl- 
ir eru þeir, sem varðveita vegu 
mína. Hlýðið á fræðsluna og 
verið vitrir, fyrirlítið hana ekki. 
Sæll er sá maður, sem hlýðir á 
mig, sem vakir daglega við dyr 



176 



PROPRIUM DE SANCTIS 



et qui vígilat ad fores meas 
quotídie, et obsérvat ad po- 
stes óstii mei. Qui me invé- 
nerit, invéniet vitam et háu- 
riet salútem a Dómino. 

Graduale. Propter veritá- 
tem et mansuetúdinemet ju- 
stítiam: et dedúcet te mirabí- 
liter déxtera tua. jh Audi, fí- 
lia, et vide, et inclína aurem 
tuam: quia concupívit Rex 
spéciem tuam. 

Allelúja, allelúja. ý So- 
lémnitas gloriósæ Vírginis 
Maríæ ex sémine Abrahæ, 
ortæ de tribu Juda, clara ex 
stirpe David. Allelúja. 



mínar og geymir dyrastafa 
minna, því að sá, sem finnur 
mig, finnur lífið og mun hljóta 
blessun af Drottni. 

Þrepsöngur. Sálm. 44, 3. 11 
og 12. Sakir sannleika, gæzku og 
réttlætis; hægri hönd þín láti 
þig gjöra dásemdarverk. % Heyr 
þú, dóttir, og sjá, og hneig eyra 
þitt, því að konungurinn mun 
fella hug til fegurðar þinnar. 

Allelúja, allelúja. f. í dag er 
hátíð dýrlegrar Maríu meyjar af 
ætt Abrahams, sprottinnar af 
ættkvísl Júda, af göfugri Davíðs 
I ætt. Allelúja. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 1, 26-38 og 42. 



Tn illo témpore: Missus 
^ est Angelus Gábriel a Deo 
in civitátem Galilææ, cui no- 
men Názareth, ad Vírginem 
desponsátam viro, cui no- 
men erat Joseph, de domo 
David, et nomen Vírginis 
María. Et ingréssus Angelus 
ad eam, dixit: Ave, grátia 
plena; Dóminus tecum: be- 
nedícta tu in muliéribus. 
Quæ cum audísset, turbáta 
est in sermóne ejus: et cogi- 
tábat, qualis esset ista salu- 



A þeim tíma var Gabríel 
engill sendur frá Guði til 
borgar í Galíleu, að nafni Nazar- 
et, til meyjar, er var heitbundin 
manni, sem Jósef hét, af ætt 
Davíðs, og nafn meyjarinnar 
var María. Og engillinn kom 
inn til hennar og mælti : Heil 
sért þú, full náðar, Drottinn er 
með þér, blessuð ert þú meðal 
kvenna. Þegar hún hafði heyrt 
þetta, varð henni hverft við, og 
tók hún að hugleiða, hvílík 
þessi kveðja væri. Og engillinn 



7. OKTÓBER - 



RÓSAKRANSMESSA 



177 



tátio. Et ait Angelus ei: Ne 
tímeas, Maria, invenísti enim 
grátiam apud Deum: ecce, 
concípies in útero et páries 
fílium, et vocábis nomen 
ejus Jesum. Hic erit magnus, 
et Fílius Altíssimi vocábitur, 
et dabit illi Dóminus Deus 
sedem David, patris ejus: et 
regnábit in domo Jacob in 
ætérnum, et regni ejus non 
erit finis. Dixit autem María 
adAngelum: Quómodo fiet 
istud, quóniam virum non 
cognósco? Et respóndens 
Angelus, dixit ei: Spíritus 
Sanctus supervéniet in te, 
et virtus Altíssimi obumbrá- 
bit tibi. Ideóque et quod na- 
scéturex te Sanctum, vocá- 
bitur Fílius Dei. Et ecce, Elí- 
sabeth, cognáta tua, et ipsa 
concépit fílium in senectúte 
sua: et hic mensis sextus est 
illi, quæ vocátur stérillis: 
quia non erit impossíbile 
apud Deum omne verbum. 
Dixit autem Maria: Ecce an- 
cilla Dómini, fiat mihi se- 
cúndum verbum tuum. 
Credo.| 

Offertorium. In me grátia 
omnis viæ et veritátis, in me 
omriis spes vitæ et virtútis: 
ego quasi rosa plantáta su- 



sagði við hana: Vertu óhrædd, 
Maria, þvi að þú hefur fundið 
náð hjá Guði. Sjá, þú munt 
þunguð verða og fæða son, og 
þú skalt láta hann heita Jesúm. 
Hann mun verða mikill og 
verða kallaðursonurhinsæðsta, 
og Drottinn Guð mun gefa 
honum hásæti Daviðs föður 
hans, og hann mun rikja yfir 
húsi Jakobs að eilifu, og á riki 
hans mun enginn endir verða. 
Þá sagði Maria við engilinn: 
Hvernig getur þetta verið, þar 
eð ég hef engin kynni af karl- 
manni? Og engillinn svaraði og 
sagði við hana: Heilagur Andi 
mun koma yfir þig, og kraftur 
hins æðsta mun yfirskyggja þig, 
fyrir þvi mun og það, sem fæð- 
ist af þér, verða heilagt og kall- 
ast Sonur Guðs. Og sjá, Elisabet, 
frændkona þin, i elli sinni er 
hún einnig orðin þunguð að 
syni, og þetta er hinn sjötti 
mánuður hennar; hún, sem 
kölluð var óbyrja; þvi að ekkert 
er Guði ómögulegt. En Maria 
sagði: Sjá, ég er ambátt Drott- 
ins, verði mér eftir orði þinu. 
Credo. 

Fórnunarvers. Sír. 24, 25: 
39, /7. í mér er öll náð lifs 
(vegar) og sannleika, i mér er öll 
von lifs og dyggðar. Ég hef bor- 



178 



PROPRIUM DE SANCTIS 



per rivos aquárum fructifi- 
cávi. 

Secreta. Fac nos, quæsu- 
mus, Dómine, his munéri- 
bus offeréndis conveniénter 
aptári: et per sacratíssimi 
Rosárii mystéria sic vitam, 
passiónem et glóriam Unigé- 
niti tui recólere; ut ejus di- 
gni promissiónibus efficiá- 
mur: Qui tecum vivit et 
regnat . . . 



ið blóm eins og rós, gróðursett 
á vatnsbakka. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn, gjör þú oss hæfa til 
þess að bera f ram þessar fórnar- 
gjafir á tilhlýðilegan hátt og að 
minnast, fyrir leyndardóma 
hins heilaga rósakrans, lífs,pisla 
og dýrðar þíns eingetna Sonar, 
svo að vér verðum maklegir 
fyrirheita hans, sem með þér 
liflr og ríkir . . . 



Lágabœn til minningar um heilagan Markús, páfa og játanda. 



Oblátis munéribus, quæ- 
sumus, Dómine, Ecclésiam 
tuam benígnus illúmina: ut, 
gregis tui profíciat ubíque 
succéssus, et grati flant nó- 
mini tuo, te gubernánte, pa- 
stóres. Per Dóminum no- 
strum . . . 

Prefatía álsœllar Maríu meyjar, 

Communio. Floréte, flo- 
res, quasi lílium, et date odó- 
rem, et frondéte in grátiam, 
collaudáte cánticum, et be- 
nedícite Dóminum in opé- 
ribus suis. 

Postcommunio. Sanctís- 
simæ Genetrícis tuæ, cujus 
Rosárium celebrámus, quæ- 
sumus, Dómine, précibus 
adjuvémur: ut et mysterió- 
rum, quæ cólijpus, virtus 



Vér höfum fært þér förnar- 
gjafirnar og biðjum þig, Drott- 
inn, að uppfræða náðarsamlega 
kirkju þína, svo að hjörð þín 
dafni allsstaðar og undir leið- 
sögu þinni verði hirðarnir vel- 
þóknanlegir þínu nafni. Fyrir 
Drottin vorn . . . 

sjá bls. 25. 

Kommúníuvers. Sír. 59, 19. 
Berið blóm eins og liljan, gefið 
angan og berið fögur lauf. Hef j- 
ið samsöng og vegsamið Drott- 
in fyrir verk hans. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, að vér, sem 
heiðrum rósakrans alsællar 
móður þinnar, megum öðlast 
hjálp bæna hennar, svo að vér 
megum kenna máttar þeirra 



11. OKTÓBER - HEILÖG MARÍA MEY OG MÓÐIR 179 



percipiátui ; et sacramentó- 
rum, quæ súmpsimus, obti- 
neátur efféctus: Qui vivis et 
regnas . . . 



leyndardóma, er vér dýrkum, 
og njóta áhrifa þeirra sakra- 
menta, er vér höfum neytt. Þú, 
sem lifir og ríkir . . , 



Kommúniubœn til minningar um heilagan Markús, páfa og játanda. 



RefecticSne sancta enutrí- 
tam gubérna, quæsumus, 
Dómine, tuam placátus Ec- 
clésiam: ut poténti modera- 
tióne dirécta, et increménta 
libertátis accípiat et in reli- 
giónis integritáte persístat. 
Per Dóminum nostrum . . . 



Vér biðjum þig, Drottinn, 
stjórna þú sáttur kirkju þinni, 
endurnærðri af hinni heilögu 
máltið, svo að hún öðlist undir 
öflugri leiðsögu aukið frelsi og 
haldi stöðugt fast við óskerta 
trúarkenningu. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



HEILÖG MARÍA MEY OG MÓÐIR 

11. OKTÓBER 



Introitus. Ecce, Virgo 
concípiet, et páriet fílium, 
et vocábitur nomen ejus 
Emmánuel. Ps. Cantáte Dó- 
mino cánticum novum, quia 
mirabília fecit. Glória Pa- 
tri . . . 

Oratio. Deus, qui de beá- 
tæ Maríæ Vírginis útero Ver- 
bum tuum, Angelo nuntián- 
te, carnem suscípere voluí- 
sti: præsta supplícibus tuis; 
ut, qui vere eam Genitrícem 
Dei crédimus, ejus apud te 
intercessiónibus adjuvémur. 
Per eúndem Dóminum no- 
strum . . . 



Inngönguvers. Jes. 7, 14. 
Sjá, mærin mun þunguð verða 
og fæða son, og nafn hans mun 
verða Emmanúel. Sálm. 97, 1. 
Syngið Drottni nýjan söng, því 
að hann hefur gjört dásemdar- 
verk. Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Guð, þú, sem vild- 
ir láta Orð þitt taka á sig hold 
af skauti alsællar Maríu meyjar, 
samkvæmt boðskap engilsins, 
veit oss, að vér, sem sárbiðjum 
þig og trúum, að hún sé sannar- 
lega móðir Guðs, öðlumst 
hjálp fyrir bænarstað hennar 
hjá þér. Fyrir hinn sama Drott- 
in vorn . . . 



180 



PROPRIUM DE SANCTIS 



T^GO quasi vitis fructificávi 
1 suavitátem odóris: et 



Pistill. 

Kafli úr Spekiritunum. Sír. 24, 23-31. 

Tp ins og vínviður hef ég fram- 
leitt ljúfan ilm, og blóm 



flores mei, fructus honóris et 
honestátis. Ego mater pul- 
chræ dilectiónis, et timóris, 
et agnitiónis, et sanctæ spei. 
In me grátia omnis viæ et 
veritátis: in me omnis spes 
vitæ, et virtútis. Transíte ad 
me omnes qui concupíscitis 
me, et a generatiónibus meis 
implémini. Spíritus enim 
meus super mel dulcis, et 
heréditas mea super mel et 
favum. Memória mea in ge- 
neratiónes sæculórum. Qui 
edunt me, adhuc esúrient: 
et qui bibunt me, adhuc sí- 
tient. Qui audit me, non 
confundétur: et qui operán- 
tur in me, non peccábunt. 
Qui elúcidant me, vitam 
ætérnam habébunt. 

Graduale. Egrediétur vir- 
ga de radíce Jesse, et flos de 
radíce ejus ascéndet. ý. Et ré- 
quiéscet super eum Spíritus 
Dómini. 

Allelúja, allelúja. ý Virgo 
Dei Génitrix, quem totus 



mín bera dýrlegan og ríkulegan 
ávöxt. Ég er móðir fagurrar 
ástar, Guðsótta, þekkingar og 
heilagrar vonar. í mér er öll 
náð lífs (vegar) og sannleika, í 
mér er öll von lífs og dyggðar. 
Komið til mín, þér allir, sem 
þráið mig, og mettið yður á 
aldinum mínum. Að minnast 
mín er sætara en hunang, og 
arfur minn er betri en hunang 
og hunangsseimur. Minning 
mín varir um aldir, frá kynslóð 
til kynslóðar. Þá, sem neyta 
mín, mun ennþá hungra 1 *, og 
þá, sem drekka mig, mun enn 
þyrsta. Þann, er hlýðir á mig, 
hendir ei skömm, og þeir, sem 
vinna verk mín, munu ekki 
syndga. Þeir, sem endurspegla 
mig í orði og verki, munu 
hljóta eilíft líf. 

Þrepsöngur. Jes. 11 f 1-2. Af 
stofni Jesse mun kvistur fram 
spretta og angi uppvaxa af rót- 
um hans. ý. Yfir honum mun 
hvíla Andi Drottins. 

Allelúja, allelúja. ý. Guðs 
móðir og mey, sá, sem heim- 



1) eftir mér. 



11. OKTÓBER - HEILÖG MARÍA MEY OG MÓÐIR 181 



non capit orbis, in tua se 
clausit víscera factus homo. 
Allelúja. 



urinn fær ekki rúmað, hefur 
innilukt sig í skauti þínu, er 
hann gjörðist maður. Allelúja. 



Guðspjall. 

framhald hins heilaga Lúkasargudspjalls. 2, 43-51. 



Tn illo témpore: Cum re- 
dírent, remánsit puer Je- 
sus in Jerúsalem, et non 
cognovérunt parentes ejus. 
Existimántes autem illum 
esse in comitátu, venérunt 
iter diéi, et requirébant 
eum inter cognátos, et no- 
tos. Et non inveniéntes, 
regréssi sunt in Jerúsalem, 
requiréntes eum. Et factum 
est, post tríduum invenérunt 
illum in templo sedéntem 
in médio doctórum, audién- 
tem illos, et interrogántem 
eos. Stupébant autem om- 
nes, qui eum audiébant, su- 
per prudéntia, et respónsis 
ejus. Et vidéntes admiráti 
sunt. Et dixit mater ejus ad 
illum: Fili, quid fecísti nobis 
sic? ecce pater tuus, et ego 
doléntes quærebámus te. Et 
ait ad illos: Quid est quod 
me quærebátis? nesciebátis 
quia in his quæ Patris mei 



A þeim tíma er þau r) sneru 
heimleiðis, varð sveinn- 
inn Jesús eftir í Jerúsalem, og 
vissu foreldrar hans það eigi. 
En af því að þau ætluðu, að hann 
væri með samf erðafólkinu, fóru 
þau eina dagleið og leituðu hans 
meðal frænda og kunningja. Og 
er þau fundu hann- ekki, sneru 
þau aftur til Jerúsalem og leit- 
uðu hans. Og það var ekki fyrr 
en eftir þrjá daga, að þau fundu 
hann í helgidóminum, þar sem 
hann sat mitt á meðal læri- 
meistaranna og bæði hlýddi á 
þá og spurði þá. En alla, sem 
heyrðu til hans, furðaði á 
skilningi hans og andsvörum. 
Og er þau sáu hann, urðu þau 
forviða. Og móðir hans sagði 
við hann: Barn, hví gjörðir þú 
okkur þetta? Sjá, faðir þinn og 
ég leituðum þín harmþrungin. 
Og hann sagði við þau: Hvers 
vegna voruð þið að leita að 
mér? Vissuð þið ekki, að mér 



1) María og Jósef. 



182 



PROPRIUM DE SANCTIS 



sunt, opórtet me esse? Et 
ipsi non intellexérunt ver- 
bum quod locútus est ad 
eos. Et descéndit cum eis, et 
venit Názareth: et erat súb- 
ditus illis. - Credo. 

Offertorium. Cum esset 
desponsáta Mater ejus María 
Joseph, invénta est in útero 
habens de Spíritu Sancto. 

Secreta. Tua, Dómine, 
propitiatióne, et beátæ Ma- 
ríæ semper Vírginis, Unigé- 
niti tui Matris, intercessióne, 
ad perpétuam atque præsén- 
tem hæc oblátio nobis pro- 
fíciat prosperitátem et pa- 
cem. Per eúndem Dóminum 
nostrum . . . 



ber að vera í því, sem föður 
míns er? En þau skildu ekki 
það, er hann talaði við þau. 
Og hann fór heim með þeim 
og kom til Nazaret og var þeim 
undirgefinn. - Credo. 

Fórnunarvers. Matt. i, 18. 
Er María, móðir hans, var föstn- 
uð Jósef, reyndist hún þunguð 
af Heilögum Anda. 

Lágabæn. Drottinn, megi 
þessi fórn verða oss til eilífrar 
og tímanlegrar farsældar og frið- 
ar, sakir miskunnar þinnar og 
árnaðar alsællar Maríu, ætíð 
meyjar, móður eingetins Sonar 
þíns. Fyrir hinn sama Drottin 
vorn . . . 



Prefatía alsœllar Maríu meyjar, sjá bls. 25. 



Communio. Beáta víscera 
Maríæ Vírginis, quæ porta- 
vérunt ætérni Patris Fílium. 

Postcommunio. Hæc nos 
commúnio, Dómine, purget 
a crímine: et, intercedénte 
beáta Vírgine Dei Genitríce 
María cæléstis remédii fáciat 
esse consórtes. Per eúndem 
Dóminum nostrum . . . 



Kommúníuvers. Sælt er 
móðurskaut Maríu meyjar, sem 
bar Son hins eilífa Föður. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
megi þessi kommúnía hreinsa 
oss af misgjörðum vorum og 
sakir fyrirbæna alsællar Maríu 
meyjar, móður Guðs, gjöra oss 
hluttakendur í hinum himneska 
læknisdómi. Fyrir hinn sama 
Drottin vorn . . . 



MESSA FYRIR ÚTBREIÐSLU TRÚARINNAR 



183 



f 



MESSA FYRIR ÚTBREIÐSLU TRÚARINNAR 
Þriðji sunnudagur í október. 



Introitus. Deus misereá- 
tur nostri, et benedicat no- 
bis: illúminet vultum suum 
super nos, et misereátur no- 
stri : ut cognoscámus in ter- 
ra viam tuam, in ómnibus 
géntibus salutáre tuum. Ps. 
Confiteántur tibi pópuli, 
Deus: confiteántur tibi pópu- 
li omnes. f. Glória Patri . . . 

Oratio. Deus, qui omnes 
hómines vis salvos fíeri et 
ad agnitiónem veritátis ve- 
níre : mitte, quæsumus, ope- 
rários in messem tuam, et 
da eis cum omni fidúcia lo- 
quiverbum tuum; ut sermo 
tuus currat et clarificétur, et 
omnes gentes cognóscant te 
solum Deum verum, et quem 
misísti Jesum Christum, Fí- 
lium tuum, Dóminum no- 
strum: Qui tecum vivit et 
regnat . . . 



Inngönguvers. Sálm. 66, 2-3. 
Guð sé oss miskunnsamur og 
blessi oss, hann láti ásjónu sína 
lýsa yfir oss (og sé oss miskunn- 
samur), svo að þekkja megi veg 
þinn á jörðu og hjálpræði þitt 
meðal allra þjóða. Sálm. 66, 4. 
Lýðirnir lofi þig, Guð, allar 
þjóðir lofi þig. ) T . Dýrð sé Föð- 
urnum . . . 

Kollekta. Guð, þú, sem vilt, 
að allir menn verði sáluhólpn- 
ir og nái að öðlast þekkingu á 
sannleikanum, send þú verka- 
menn til uppskeru þinnar, og 
veit þeim að boða orð þitt með 
fullu trausti, svo að boðskapur 
þinn breiðist útog/verðivegsam- 
aður og allar þjóðir kannist 
við þig, hinn eina sanna Guð 
og þann, sem þú hefur sent, 
Jesúm Krist, Son þinn, Drottin 
vorn, sem með þér lifir og ríkir... 



Pistill. 

Kafli úr Spekiritunum. Sír. 36, 1-10 og 17-19. 



IV Æiserére nostri, Deus om- 
nium, et réspice nos, 
et osténde nobis lucem mi- 
seratiónum tuárum: et im- 
mítte timórem tuum super 



TVÆiskunna þú oss, Guð alls- 
herjar, og lít til vor, (og 
gef oss að líta ljós miskunn- 
semda þinna) og lát ótta við þig 
koma yfir þjóðirnar (sem ekki 



184 



PROPRIUM DE SANCTIS 



gentes, quæ non exquisié- 
runt te, ut cognóscant, quia 
non est Deus nisi tu, et enár- 
rent magnália tua. Alleva 
manum tuam super gentes 
aliénas, ut vídeantpoténtiam 
tuam. Sicut enim in con- 
spéctu eórum sanctificátus 
es in nobis, sic in conspéctu 
nostro magnificáberis in eis, 
ut cognóscant te, sicut et 
nos cognóvimus, quóniam 
non est Deus præter te, Dó- 
mine. Innova signa et im- 
múta mirabília. Glorífica 
manum et bráchium dex- 
trum. Excita furórem et ef- 
fúnde iram. Tolle adversá- 
rium et afflíge inimícum. 
Festína tempus et meménto 
finis, ut enárrent mirabília 
tua. Da testimónium his, qui 
ab inítio creatúræ tuæ sunt, 
et súscita prædicatiónes, 
quas locúti sunt in nómine 
tuo prophétæ prióres. Da 
mercédem sustinéntibus te, 
ut prophétæ tui fidéles inve- 
niántur: et exáudi oratiónes 
servórum tuórum, secún- 
dum benedictiónem Aaron 
de pópulo tuo, et dírige nos 



hafa leitað þín), til þess að þær 
kannist við, að enginn er Guð 
annar en þú (og kunngjöri stór- 
merki þín). Lyft armlegg þínum 
gegn framandi þjóðum, svo þær 
sjái mátt þinn. Sýn þú dýrð þína 
á þeim fyrir augum vorum, eins 
og þú hefur sýnt þig helgan í 
oss fyrir augum þeirra, svo að 
þeir þekki þig, eins og vér höf- 
um þekkt, að enginn er Guð 
annar en þú, Drottinn. Gjör 
aftur stórmerkin, og gjör önnur 
dásemdarverk, gjör hönd þína 
dýrlega og hægri arm. Vek reiði 
þína, hleyp fram heiftinni, steyp 
andstæðingnum og eyð óvinin- 
um. Flýt fyrir tímanum og 
ákveð endalokin, svo að menn 
vegsami dásemdarverk þín. Ber 
vitnisburð þeim, sem eru frá 
upphafi sköpunarverk þitt, og 
lát rætast spádómana, borna 
fram í þínu nafni. veit þeim 
laun, er treysta þér, svo að spá- 
menn þínir reynist sannorðir. 
Heyr þú bænir þjóna þinna, 
samkvæmt blessun Arons yfir 
þjóð þinni, (og leið oss á veg 
réttlætisins), og allir, sem jörð- 
ina búa, viti, að þú ert Guð til 
eilífðar. 



in viam justítiæ, et sciant 
omnes, qui hábitant terram, quia tu es Deus conspéctor 
sæculórum. 



MESSA FYRIR ÚTBREIÐSLU TRÚARINNAR 



185 



Graduale. Confiteántur 
tibi pópuli, Deus, confíteán- 
tur tibi pópuli omnes: terra 
deditfructum suum. y. Bene- 
dícat nos Deus, Deus noster, 
benedícat nos Deus: et mé- 
tuant eum omnes lines terræ. 

Allelúja, allelúja. ý. Jubi- 
láte Deo, omnis terra: serví- 
te Dómino in lætítia: introíte 
in conspéctu ejus, in exsul- 
tatióne. Allelúja. 



Þrepsöngur. Sálm. 66, 6-8. 
Lýðirnirlofiþig, Guð, allarþjóð- 
ir lofi þig. Jörðin hefur gefið 
ávöxt sinn. y. Guð, vor Guð, 
blessi oss, Guð blessi oss, svo 
að öll endimörk jarðar megi 
óttast hann. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 99, 
1. V. Hyll Guð, öll heimsbyggð- 
in, þjóna Drottni með fögnuði. 
Komið fyrir auglit hans með 
fagnaðarópi. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusarguðspjalls. 9,35-38. 



Tn illo témpore: Circuíbat 
Jesus omnes civitátes et 
castélla, docens in synagógis 
eórum, et prædicans Evan- 
gélium regni, et curans om- 
nem languórem et omnem 
infirmitátem. Videns autem 
turbas, misértus est eis : quia 
erant vexáti, et jacéntes si- 
cut oves non habéntes pa- 
stórem. Tunc dicit discípu- 
lis suis : Messis quidem mul- 
ta, operárii autem pauci. 
Rogáte ergo Dóminum mes- 
sis, ut mittat operários in 
messem suam. - Credo. 

Offertorium. Afférte Dó- 
mino, pátriæ géntium, af- 



A þeim tíma fór Jesús um 
allar borgirnar og þorpin, 
kenndi í samkundum þeirra og 
prédikaði fagnaðarboðskapinn 
um ríkið og læknaði hverskon- 
ar sjúkdóma og hverskonar 
krankleika. En er hann sá mann- 
f jöldann, kenndi hann í brjósti 
um þá, því að þeir voru hrjáðir 
og tvístraðir, eins og sauðir, er 
engan hirði hafa. Þá segir hann 
við lærisveina sína: Uppskeran 
er mikil, en verkamennirnir 
fáir; biðjið því herra uppsker- 
unnar, að hann sendi verka- 
menn til uppskeru sinnar. 
Credo. 

Fórnunarvers. Sálm. 95, 7- 
9. Tjáið Drottni, þér þjóðakyn- 



186 



PROPRIUM DE SANCTIS 



férte Dómino glóriam et ho- 
nórem, afférte Dómino gló- 
riam nómini ejus: tóllite 
hóstias, et introíte in átria 
ejus: adoráte Dóminum in 
átrio sancto ejus. 

Secreta. Protéctor noster, 
áspice, Deus, et réspice in fá- 
ciem Christi tui, qui dedit 
redemptiónem semetípsum 
pro ómnibus: et fac; ut ab 
ortu solis usque ad occásum 
magnificétur nomen tuum 
in géntibus, ac in omni loco 
sacrificétur et offerátur nó- 
mini tuo oblátio munda. 
Per eúndem Dóminum no- 
strum . . . 

Almenn prefatía, sjá bls. 28. 

Communio. Laudáte Dó- 
minum, omnes gentes: lau- 
dáte eum, omnes pópuli: 
quóniam confirmáta est su- 
pernos misericórdia ejus, et 
véritas Dómini manet in 
ætérnum. 

Postcommunio. Redem- 
ptiónis nostræ múnere vege- 
táti: quæsumus, Dómine; 
ut, hoc perpétuæ salútis auxí- 
lio, fides semper vera profí- 
ciat. Per Dóminumnostrum.. 



kvíslir, tjáið Drottni vegsemd 
og vald. Tjáið Drottni dýrð nafns 
hans. Færið fórnargjafir og 
komið til forgarða hans. Til- 
biðjið Drottin íhelgum forgarði 
hans. 1 * 

Lágabæn. Guð,verndari vor, 
lít þú oss og ásjónu þíns 
Smurða, sem gaf sjálfan sig öll- 
um til endurlausnar, og veit þú, 
að frá sólarupprás til sólseturs 
verði nafn þitt vegsamað hjá 
öllumþjóðum, og að allsstaðar 
verði hrein fórn framborin og 
færð þínu nafni. Fyrir hinn 
sama Drottin vorn . . . 



Kommúníuvers. Sálm. 116, 
i-2. Lofið Drottin, allar þjóðir, 
vegsamið hann, allir lýðir, því 
að oss er tryggð miskunnhans, 
og trúfesti Drottins varir að 
eilífu. 

Kommúníubæn. E n d u r- 

nærðir af gjöf endurlausnar 
vorrar biðjum vér þig, Drottinn, 
að fyrir þessa hjálp til eilífrar 
sælu megi hin sanna trú ávallt 
breiðast út. Fyrir Drottin vorn... 



1) í öðrum þýðingum: i helgum skrúða. 



18. OKTÓBER - HEILAGUR LÚKAS 



187 



HEILAGUR LUKAS GUÐSPJALLAMAÐUR 

18. OKTÓBER 



Introitus. Mihi autem ni- 
mis honoráti sunt amíci tui, 
Deus: nimis confortátus est 
principátus eórum. Ps. Dó- 
mine, probásti me et cogno- 
vísti me: tu cognovísti ses- 
siónem meam et resurrectió- 
nem meam. jh Glória Patri . . . 

Oratio. Intervéniat pro 
nobis, quæsumus, Dómine, 
sanctus tuus Lucas Evange- 
lísta : qui crucis mortifícatió- 
nem júgiter in suo córpore, 
pro tui nóminis honóre, por- 
távit. Per Dóminum no- 



Inngönguvers. Sálm. 138, 17. 
Vini þína hef ég mjög í háveg- 
um, Guð, höfðingjadómur 
þeirra er harla efldur. Sálm. 138, 
1-2. Drottinn, þú hefur reynt 
mig, og þú þekkir mig, hvort 
sem ég sit eða rís upp, veizt þú 
það. y. Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Vér biðjum þig, 
Drottinn, megi heilagur Lúkas, 
guðspjallamaður þinn, tala máli 
voru, hann, sem ávallt kost- 
gæfði fyrir krossinn deyðingu 
líkama síns, nafni þínu til heið- 
urs. Fyrir Drottinvorn . . . 



strum . . . 

Pistill. 

Kafli úr síðara bréfi heilags Páls postula til Korintumanna. 8, 16-24. 

T3 ræður: Þökk sé Guði, sem 
vakti í hjarta Títusar þenn- 
an sama áhuga vegna yðar; því 
að reyndar fékk hann áskorun 
frá mér, en áhugi hans var svo 
mikill, að hann fór til yðar af 
eigin hvötum. En með honum 
sendum vér þann bróður, sem 
orð fer af í öllum söfnuðunum 
f yrir starf hans í þjónustu fagn- 
aðarerindisins; og ekki það eitt, 
heldur er hann og af söfnuð- 
unum kjörinn samferðamaður 
vor í líknarstarfi þessu, sem vér 



pRATRES: Grátias ago Deo, 
qui dedit eámdem solli- 
citúdinem pro vobis in cor- 
de Titi, quóniam exhortatió- 
nem quidem suscépit: sed 
cum sollicítior esset, sua vo- 
luntáte proféctus est ad vos. 
Mísimus étiam cum illo fra- 
trem, cujus laus est in Evan- 
gélio per omnes ecclésias: 
non solum autem, sed et or- 
dinátus est ab ecclésiis co- 
mes peregrinatiónis nostræ 
in hanc grátiam, quæ mini- 



188 PROPRIUM 



strátur a nobis ad Dómini 
glóriam et destinátam vo- 
luntátem nostram: devitán- 
tes hoc, ne quis nos vitúpe- 
ret in hac plenitúdine, quæ 
ministrátur a nobis. Providé- 
mus enim bona non solum 
coram Deo, sed étiam coram 
homínibus. Misimus autem 
cum illis et fratrem nostrum, 
quem probávimus in multis 
sæpe sollicitum esse: nunc 
autem multo sollicitiórem, 
confidéntia multa in vos, si- 
ve pro Tito, qui est sócius 
meus, et in vos adjútor, sive 
fratres nostri, Apóstoli eccle- 
siárum, glória Christi. Os- 
tensiónem ergo, quæ est ca- 
ritátis vestræ, et nostræ gló- 
riæ pro vobis, in illos ostén- 
dite in fáciem ecclesiárum. 



Graduale. In omnem ter- 
ram exívit sonus eórum: 
et in fines orbis terræ verba 
eórum. ý. Cæli enárrant gló- 
riam Dei: et ópera mánuum 
ejus annúntiat firmamén- 
tum. 

Allelúja, allelúja. f. Ego 
vos elégi de mundo, ut eátis, 



DE SANCTIS 



höfum unnið að, til þess að efla 
dýrð Drottins og sýna fúsleika 
vorn, og höf um vér gjört þessa 
ráðstöfun til þess, að enginn 
geti lastað meðf erð vora á hinni 
miklu gjöf r) , sem vér höfum 
gengizt fyrir. Því að vér ástund- 
um hvað gott er, ekki aðeins 
fyrir Guði, heldur og fyrir 
mönnum. En með þeim send- 
um vér annan bróður vorn,sem 
vér oftsinnis og í mörgu höfum 
reynt kostgæfinn, en nú miklu 
kostgæfnari vegna síns mikla 
trausts til yðar. En hvort sem 
nú er um Títus að ræða, þá er 
hann félagi minn og starfsbróð- 
irhjá yður, eða umbræður vora, 
þá eru þeir sendiboðar safnað- 
anna, vegsemd Krists. Sýnið því, 
svo að öllum söfnuðunum 
verði það ljóst, merki elsku 
yðar og að það var ekki að 
ástæðulausu, að vér hrósuðum 
yður við þá» 

Þrepsöngur.&z/ra. 18, 3 og 2. 
Raust þeirra fer um alla jörðina, 
og orð þeirra til endimarka 
heims. y. Himnarnir segja frá 
Guðs dýrð, og festingin kunn- 
gjörir verkin handa hans. 

Allelúja, allelúja. Jóh. /5, 16. 

Ég hef útvalið yður (af heim- 



1) peningaupphæð. 



18. OKTÓBER - HEILAGUR LÚKAS 



189 



et fructum afferátis, et fru- 
ctus vester máneat. Allelúja. 



inum), til þess að þér farið og 
berið ávöxt og ávöxtur yðar 
vari við. Allelúja. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 10, 1-9. 



Tn illo témpore: Designá- 
vit Dóminus et álios sep- 
tuagínta duos: et misit illos 
binos ante fáciem suam in 
omnem civitátem et locum, 
quo erat ipse ventúrus. Et di- 
cébat illis: Messis quidem 
multa, operárii autem pauci. 
Rogáte ergo Dóminum mes- 
sis, ut mittat operários in 
messem suam. Ite : ecce, ego 
mitto vos sicut agnos inter 
lupos. Nolíte portáre sáccu- 
lum neque peram neque cal- 
ceaménta ; et néminem per 
viam salutavéritis. In quam- 
cúmquedomum intravéritis, 
primum dícite: Paxhuic dó- 
mui : et si ibi fúerit fílius pa- 
cis, requiéscet super illum 
pax vestra: sin autem, ad 
vos revertétur. In eádem au- 
tem domo manéte, edéntes 
et bibéntes quæ apud illos 
sunt : dignus est enim operá- 
rius mercéde sua. Nolíte 
transíre de domo in domum. 
Et in quamcúmque civitátem 



A þeim tíma nefndi Drott- 
inn enn til aðra sjötíu og 
tvo að tölu og sendi þá á undan 
sér, tvo og tvo, í hverja þá borg 
og stað, sem hann ætlaði að 
koma til. Og hann sagði við 
þá: Uppskeran er mikil, en 
verkamennirnir fáir; biðjið því 
herra uppskerunnar, að hann 
sendi verkamenn til uppskeru 
sinnar. Farið; sjá, ég sendi yður 
eins og lömb á meðal úlfa. 
Hafið ekki með pyngju, ekki 
mal, ekki ilskó, og heilsið eng- 
um á veginum. En hvar sem 
þér komið inn í hús, þá segið 
fyrst: Friður sé með húsi þessu. 
Og sé þar nokkurt friðarins 
barn, mun friður yðar hvíla yfir 
því; en sé það ekki, munhann 
hverfa til yðar aftur. Verið kyrr- 
ir í því húsi, etið og drekkið 
það, sem yður verður boðið, 
því að verður er verkamaður- 
inn launa sinna. Ekki skuluð 
þér flytja yður úr einu húsi í 
annað. Og hvar sem þér komið 
inn í borg og menn veita yður 



190 



PROPRIUM DE SANCTIS 



intravéritis, et suscéperint 
vos, manducáte quæ appo- 
núntur vobis: et curáte in- 
fírmos, qui in illa sunt, et 
dícite illis: Appropinquávit 
in vos regnum Dei. - Credo. 

Offertorium. Mihi autem 
nimis honoráti sunt amíci 
tui, Deus: nimis confortátus 
est principátus eórum. 

Secreta. Donis cæléstibus 
da nobis, quæsumus, Dómi- 
ne, líbera tibi mente servíre: 
ut múnera quæ deférimus, 
interveniénte beáto Evange- 
lísta tuo Luca, et medélam 
nobis operéntur et glóriam. 
Per Dóminum nostrum . . . 

Prefatía postulanna, sjá bls. 27. 

Communio. Vos, qui se- 
cúti. estis me, sedébitis su- 
per sedes, judicántes duóde- 
cim tribus Israel. 

Postcommunio. Præsta, 
quæsumus, omnípotens De- 
us: ut, quod de sancto altá- 
ri tuo accépimus, précibus 
beáti Evangelístæ tui Lucæ, 
sanctíficet ánimas nostras, 
per quod tuti esse possímus. 
Per Dóminum nostrum . . . 



viðtöku, þá neytið þess, er fyrir 
yður verður sett; og læknið þá, 
sem þar eru sjúkir, og segið 
þeim: Ríki Guðs er komið í 
nánd við yður. - Credo. 

Fórnunarver8. Sálm. 138, 
17. Vini þína hef ég mjög í há- 
vegum, Drottinn, höfðingja- 
dómur þeirra er harla efldur. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn, veit oss fyrir þessar 
himnesku gjafir að þjóna þér af 
fúsu geði, svo að fórnargjafirn- 
ar, sem vér berum fram, komi 
til leiðar í oss lækningu og dýrð, 
sakir árnáðar hins sæla Lúkas- 
ar, guðspjallamanns þíns. Fyrir 
Drottin vorn . . . 

Kommúníuver8. Matt. 19, 
28. Þér, sem hafíð fylgt mér, 
munuð sit ja í hásætum og dæma 
hinar tólf ættkvíslir ísraels. 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, almáttugi Guð, gef, að 
það, sem vér höfum meðtekið 
af heilögu altari þínu, helgi sál- 
ir vorar vegna árnaðarbæna 
hins sæla Lúkasar, guðspjalla- 
manns þíns, svo að með því 
megum vér vera öruggir. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



KRISTUR KONUNGUR 



191 



KRISTUR KONUNGUR 
Síðasti sunnudagur í október. 



Introitus. Dignus est 
Agnus, qui occísus est, ac- 
cípere virlútem, et divinitá- 
tem, et sapiénliam, et forti- 
túdinem, et honórem. Ipsi 
glória et impérium in sæcu- 
la sæculórum. Ps. Deus, ju- 
dícium tuum Regi da:et ju- 
stítiam tuam Fílio Regis. y. 
Glória Patri . . . 

Oratio. Omnípotens sem- 
pitérne Deus, qui in dilécto 
Fílio tuo, universórum Rege, 
ómnia instauráre voluísti: 
concéde propítius ; ut cunctæ 
famíliæ géntium, peccáti 
vúlnere disgregátæ, ejus sua- 
víssimo subdántur império: 
Qui tecum vivit et regnat . f . 



Inngönguvers. Opinb. 5,12: 
1, 6. Maklegt er Lambið hið 
slátraða að fá máttinn og rík- 
dóm (guðdóm) og vizku og kraft 
og heiður (og dýrð og lofgjörð). 
Honum sé dýrðin og mátturinn 
um aldir alda. Sálm. 71, 1. Guð, 
veit þú konunginum réttarvald 
þitt og syni konungsins réttlæti 
þitt. f. Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi, eilífi 
Guð, þú, sem vildir rétta allt 
við fyrir elskaðan Son þinn, 
konung allsherjar, veit náðar- 
samlega, að allar þjóðir, sem 
syndasárið hefur sundrað, megi 
verða undirgefnar almildum 
yfirráðum hans, sem með þér 
lifir og ríkir . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Kólossumanna. 1, 12-20. 



ratres : Grátias ágimus 
Deo Patri^ qui dignos 
nos fecit in partem sortis 
sanctórum in lúmine: qui 
erípuit nos de potestáte te- 
nebrárum, et tránstulit in 
regnunxFílii dilectiónis suæ, 
in quo habémus redemptió- 
nem per sánguiíiem ejus, 
remissiónem peccatórum : 



TDræður: Þökkum Guði Föð- 
ur, sem hefur gjört oss 
(yður) hæfa ti,l að fá hlutdeild í 
arfleifð hinna heilögu í ljósinu 
og hrifið oss frá valdi myrkurs- 
ins og flutt oss inn í ríki síns 
elskaða Sonar. En í honum eig- 
um vér fyrir blóð hans endur- 
lausnina, fyrirgefhingu synd- 
anna. Hann er ímynd hins 



192 



PROPRIUM DE SANCTIS 



qui est imágo Dei invisibilis, 
primogénitus omnis creatú- 
ræ: quóniam in ipso cóndi- 
ta sunt univérsa in cælis et 
in terra, visibilia et invisibi- 
lia, sive Throni, sive Domi- 
natiónes, sive Principátus, 
sive Potestátes: ómnia per 
ipsum, et in ipso creáta sunt : 
et ipse est ante omnes, et 
ómnia in ipso constant. Et 
ipse est caput córporis Ecc- 
lésiæ, qui est principium, 
primogénitus ex mórtuis : ut 
sit in ómnibus ipse primá- 
tum tenens; quia in ipso 
complácuit omnem plenitú- 
dinem inhabitáre; et per 
eum reconciliáre ómnia in 
ipsum, pacíficans per sán- 
guinem crucis ejus, sive quæ 
in terris, sive quæ in cælis 
sunt, in Christo Jesu, Dó- 
mino nostro. 

Graduale. Dominábitur a 
mari usque ad mare, et a 
flúmine usque ad términos 
orbis terrárum. Et adorá- 
bunt eum omnes reges ter- 
ræ: omnes gentes sérvient ei. 

Allelúja, allelúja. Po- 
téstas ejus, potéstas ætérna, 
quæ non auferétur: et re- 
gnum ejus, quod non cor- 
rumpétur. Allelúja. 



ósýnilega Guðs, frumburður 
allrar skepnu, enda var allt skap- 
að í honum i himnunum og á 
jörðunni, hið sýnilega og hið 
ósýnilega,hvort sem eru hásæti 
eða herradómar eða tignir eða 
völd. Allir hlutir eru skapaðir 
fyrir hann og til hans. Og sjálf- 
ur er hann fyrri en allt, og allt 
á tilveru sína í honum. Og hann 
er höfuð líkamans, kirkjunnar, 
hann, sem er upphafið, frum- 
burðurinn frá hinum dauðu, 
svo að hann skyldi verða sá, 
sem fremstur væri í öllu; því 
að i honum þóknaðist Guði að 
láta alla fyllinguna búa, og að 
koma fyrir hann öllu i sátt við 
sig, hvort heldur er það, sem er 
á jörðunni eða það, sem er í 
himnunum, og semja frið ineð 
blóðinu, úthelltu á krossinum 
(í Kristi Jesú, Drottni vorum). 

Þrepsöngur. Sálm. ji t 8 og 
ii. Hann skal ríkja frá hafi til 
haf s og frá fljótinu til endimarka 
jarðar. Og allir konungar 
jarðarinnar munu tilbiðja hann, 
allar þ jóðir munu þjóna honum. 

Allelúja, allelúja. Dan. 7, 14. 

Hans vald er eilíft vald, sem 
ekki skal undir lok líða, og 
konungsríki hans skal aldrei til 
grunna gáíiga, Allelúja. 



KRISTUR KONUNGUR 



193 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesarguðspjalls. 18, 33-37. 



Tn illo témpore: Dixit Pilá- 
tus ad Jesum: Tu es* Rex 
Judæórum ? Respóndit Jesus: 
A temetipso hoc dicis, an 
álii dixérunt tibi de me? Re- 
spóndit Pilátus: Numquid 
ego Judæus sum? Gens tua 
et pontífices tradidérunt te 
mihi : quid fecisti? Respóndit 
Jesus: Regnum meum non 
est de hoc mundo. Si ex hoc 
mundo esset regnum meum, 
ministri mei útique decertá- 
rent, ut non tráderer Judæis: 
nunc autem regnum meum 
non est hinc. Dixit itaque ei 
Pilátus: Ergo Rex es tu? Re- 
spóndit Jesus : Tu dicis, quia 
Rex sum ego. Ego in hoc na- 
tus sum et ad hoc veni in 
mundum, ut testimónium 
perhibeam veritáti : omnis, 
qui est ex veritáte, audit vo- 
cem meam. - CredoJ 

Offertorium. Póstula a 
me, et dabo tibi gentes here- 
ditátem tuam, et possessió- 
nem tuam términos terræ. 

Secreta. Hóstiam tibi, Dó- 
mine, humánæ reconcilia- 
tiónis offérimus : præsta, 



A þeim tima sagði Pilatus 
við Jesúm : Ert þú konung- 
ur Gyðinga? Jesús svaraði: 
Mælir þú þetta af sjálfum þér, 
eða hafa aðrir sagt þér það um 
mig? Pilatus svaraði: Er ég þá 
Gyðingur? Þjóð þin og æðstu 
prestarnir hafa framselt mér 
þig; hvað hefur þú aðhafzt? 
Jesús svaraði : Mitt riki er ekki 
af þessum heimi; væri mitt riki 
af þessum heimi, þá hef ðu þjón- 
ar minir barizt, til þess að ég 
yrði ekki framseldur Gyðingun- 
um; en nú er mitt riki ekki 
þaðan. Pilatus sagði þá við 
hann: Eftir þvi ert þú þá kon- 
ungur? Jesús svaraði : Já, ég er 
konungur, til þess er ég fæddur 
og til þess kom ég i heiminn, 
að ég beri sannleikanum vitni. 
Hver, sem er sannleikans meg- 
in, heyrir mina rödd. - Credo. 

Fórnunarver8. Sálm. 2, 8. 
Bið þú mig, og ég skal gefa þér 
þjóðirnar að erfð og endimörk 
jarðar að óðali. 

Lágabæn. Vér færum þér, 
Drottinn, fórnarlambið, mann- 
kyninu til friðþægingar; vér 



194 



PROPRIUM DE SANCTIS 



quæsumus; ut, quem sacri- 
fíciis præséntibus immolá- 
mus, ipse cunctis géntibus 
unitátis et pacis dona con- 
cédat, Jesus Christus Fílius 
tuus, Dóminus noster: Qui 
tecum vivit et regnat . . . 



biðjum þig, veit þú, að sá, sem 
vér fórnum í þessari fórnarat- 
höfn, veiti öllum þjóðum ein- 
ingu og frið, Jesús Kristur, Sonur 
þinn, Drottinn vor, sem með 
þér lifir og ríkir . . . 



Prefatía Krists konungs. 



Vere dignum et justum 
est, æquum et salutáre, nos 
tibi semper, et ubíque grátias 
ágere: Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus : 
Qui unigénitum Fílium tu- 
um, Dóminum nostrum Je- 
sum Christum, Sacerdótem 
ætérnum et universórum 
Regem, óleo exsultatiónis 
unxísti: ut, seipsum in ara 
crucis hóstiam immaculá- 
tam et pacíficam ófferens, 
redemptiónis humánæ sa- 
craménta perágeret: et suo 
subjéctis império ómnibus 
creatúris, ætérnum et uni- 
versále regnum, imménsæ 
tuæ tráderet Majestáti. Re- 
gnum veritátis et vitæ: re- 
gnum sanctitátis et grátiæ: 
regnum justitiæ, amóris et 
pacis. Et ídeo cum Ange- 
lis et Archángelis, cum Thro- 
nis et Dominatiónibus cum- 
que omni milítia cæléstis 



Sannarlega er það verðugt 
og rétt, sanngjarnt og heilla- 
vænlegt, að vér færum þér þakk- 
ir, ávallt og allsstaðar, heilagi 
Drottinn, almáttugi Faðir, eilífi 
Guð; sem hefur smurt einget- 
inn Son þinn, Drottin vorn Jes- 
úm Krist, sem eilifan prest og 
konung alheimsins, með fagn- 
aðarsmjöri; til þess að hann 
skyldi með því að fórna sér á 
altari krossins sem óflekkuðu 
og friðþægjandi fórnarlambi, 
fullna leyndardóma endur- 
lausnar mannanna og færa 
þinni óendanlegu hátign, er 
hann hafði lagt að fótum sér 
allt hið skapaða, hið eilífa alls- 
herjar ríki, ríki sannleika og líf s, 
ríki heilagleika og náðar, ríki 
réttlætis, kærleika og friðar. Því 
lofsyngjum vérdýrð þína, ásamt 
englunum og höfuðenglunum, 
hásætunum og herradómunum 
og öllum hinum himnesku 
hersveitum'og segjum án af láts : 



28. OKTÓBER - HEILAGIR SÍMON OG JÚDAS 195 



exércitus hymnum glóriæ 
tuæ cánimus, sine fíne di- 
céntes : Sanctus . . . p. 28. 

Communio. Sedébit Dó- 
minus Rex in ætérnum: Dó- 
minus benedícet pópulo suo 
in pace. 

Postcommunio. Immor- 
talitátis alimóniam conse- 
cúti, quæsumus, Dómine: 
ut, qui sub Christi Regis vex- 
íllis militáre gloriámur, cum 
ipso, in cælésti sede, júgiter 
regnáre possímus: Qui te- 
cum vivit et regnat . . . 



Heilagur . . . bls. 28. 

Kommúníuver8. Sáltn. 28, 
10 og 11. Drottinn mun sitja 
sem konungur að eilifu; Drott- 
inn blessar lýð sinn með friði. 

Kommúníubæn. Vér, sem 
neytt höfum fæðu ódauðleik- 
ans, biðjum þig, Drottinn, að 
vér, sem hrósum oss yfir þvi, 
að ber jast undir gunnf ána Krists 
konungs, megum ríkja i hinum 
himneska bústað um alla eilífð 
ásamt honum, sem með þér lifir 
og ríkir . . . 



HEILAGIR POSTULAR SIMON OG JUDAS 

28. OKTÓBER 



Introitus. Mihi autem ni- 
mis honoráti sunt amici tui, 
Deus: nimis confortátus est 
principátus eórum. Ps. Dó- 
mine, probásti me et cogno- 
vísti me: tu cognovisti ses- 
siónem meam et resurre- 
ctiónem meam. Glória 
Patri . . . 

Oratio. Deus, qui nos per 
beátos Apóstolos tuos Simó- 
nem et Judam ad agnitiónem 
tui nóminis veníre tribuísti: 
da nobis eórum glóriam 
sempitérnam et proficiéndo 
celebráre, et celebrándo pro- 



Inngönguvers. Sálm. 138, 17. 
Vini þina hef ég mjög i háveg- 
um, Drottinn, höfðingjadómur 
þeirra er harla efldur. Sálm. 
138, 1-2. Drottinn, þú hefur 
reynt mig, og þú þekkir mig; 
hvort sem ég sit eða ris upp, 
veizt þú það. Dýrð sé Föð- 
urnum . . . 

Kollekta. Guð, þú, sem f yrir 
sæla postula þína, Simon og 
Júdas, hefur leitt oss til þekk- 
ingar á nafni þinu, veit oss, að 
með þvi að taka framförum i 
dyggð, megum vér heiðra eilifa 
dýrð þeirra, og með þvi að 



196 



PROPRIUM DE SANCTIS 



fícere. 
strum 



Per Dóminum no- 



heiðra hana, taka framförum í 
dyggð. Fyrir Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr bréfi heilags Páls postula til Efesusmanna. 4, 7-13. 

T^ratres: Unicuique no- 
strum data est grátia se- 
cúndum mensúram dona- 
tiónis Christi. Propter quod 
dicit: Ascéndens in altum, 



captívam duxit captivitátem: 
dedit dona homínibus. Quod 
autem ascéndit, quid est, ni- 
si quia et descéndit primum 
in inferióres partes terræ? 
Qui descéndit, ipse est et qui 
ascéndit super omnes cælos, 
ut impléret ómnia. Et ipse 
dedit quosdam quidem apó- 
stolos, quosdam autem pro- 
phétas, álios vero evangelí- 
stas, álios autem pastóres et 
doctóres, ad consummatió- 
nem sanctórum in opus mi- 
nistérii, in ædificatiónem 
córporis Christi: donec oc- 
currámus omnes in unitá- 
tem fídei, et agnitiónis Fílii 
Dei, in virum perféctum, in 
mensúram ætátis plenitúdi- 
nis Christi. 

Graduale. Constítues eos 
príncipes super omnem ter- 
ram: mémores erunt nómi- 
nis tui, Dómine. ý. Pro pá- 



ræður : Sérhverjum af oss er 
náðin veitt eftir þeim 
mæli, sem Kristur hefur fyrir 
gjöf sinni. Því segir (Ritningin): 
Stiginn upp til hæða haf ði hann 
á burt með sér bandingja og gaf 
mönnunum gjafir; en þetta 
« stiginn upp » hvað er það 
annað en að hann líka steig 
niður til neðri hluta jarðarinn- 
ar? En sá, sem steig niður, er 
og hinn sami sem sté upp, upp 
yfir alla himna, til þess að fylla 
allt. Hann hetur og veitt sumum 
að vera postular, sumum spá- 
menn, sumum trúboðar, sum- 
um hirðar og kennarar, til þess 
að fullkomna hina heilögu f yrir 
verk þjónustuiinar, líkama 
Krists til uppbyggingar, þangað 
til vér allir verðum einhuga í 
trúnni og þekkinguiini á Guðs 
Syni, verðum að fullorðnum 
(fullkomnum) manni og náum 
vaxtartakmarki (fullkomleika) 
Krists. 

Þrepsöngur. Sálm. 44, 17-18. 
Þú munt gjöra þá að höfðingj- 
um um alla jörðina. Nafn þitt 
mun vera þeim minnisstætt, 



28. OKTÓBER - HEILAGIR SÍMON OG JÚDAS 



197 



tribustuis nati sunt tibi fílii: 
proptérea pópuli confitebún- 
tur tibi. 

Allelúja. allelúja. V. Ni- 
mis honoráti sunt amíci tui, 
Deus: nimis confortátus est 
principátus eórum. Allelúja. 



Drottinn. í stað feðranna fæð- 
ast þér synir; þess vegna skulu 
þjóðirnar lofa þig. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 1 38, 
ij. Vinir þinir eru mjög i há- 
vegum hafðir, Guð, höfðingja- 
dómur þeirra er harla efldur. 
Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesargudspjalls. 1% 17-25. 



Tn illo témpore: Dixit Jesus 
discipulissuis: Hæc man- 
do vobis, ut diligátis invi- 
cem. Si mundus vos odit: 
scitóte, quia me priórem vo- 
bis ódio hábuit. Si de mun- 
do fuissétis, mundus quod 
suum erat diligeret; quia ve- 
ro de mundo non estis, sed 
ego elégi vos de mundo, pro- 
ptérea odit vos mundus. Me- 
mentóte sermónis mei, 
quem ego dixi vobis: Non 
est servus major dómino 
suo. Si me persecuti sunt, et 
vos persequéntur : si sermó- 
nem meum servavérunt, et 
vestrum servábunt. Sed hæc 
ómnia fácient vobis propter 
nomen meum: quia né- 
sciunt eum, qui misit me. Si 
nonvenissem et locútus f uís- 
sem eis, peccátum non ha- 



A þeim tima sagði Jesús við 
lærisveina sina: Þetta býð 
ég yður, að þér elskið hver 
annan. Ef heimurinn hatar 
yður, þá vitið, að hann hefur 
hatað mig f yrri en yður. Ef þér 
heyrðuð heiminum til, þá 
mundi heimurinn láta sér þykja 
vænt um sitt eigið; en af því að 
þér heyrið ekki heiminum til, 
en ég hef útvalið yður af heim- 
inum, þess vegna hatar heim- 
urinn yður. Minnizt orðsins, 
sem ég hef talað til yðar: Ekki 
er þjónn meiri en húsbóndi 
hans. Hafi þeir ofsótt mig, þá 
munu þeir lika ofsækja yður; 
hafi þeir varðveitt mitt orð, 
munu þeir og varðveita yðar. 
En allt þetta munu þeir gjöra 
við yður vegna nafns mins, af 
þvi að þeir þekkja ekki þann, 
sem hefur sent mig. Hefði ég 



198 



PROPRIUM DE SANCTIS 



bérent: nunc autem excusa- 
tiónem non habent de pec- 
cáto suo. Qui me odit: et 
Patrem meum odit. Si ópera 
non fecíssem in eis, quæ ne- 
mo álius fecit, peccátum non 
habérent : nunc autem et vi- 
dérunt et odérunt et me et 
Patrem meum. Sed ut adim- 
pleátur sermo, qui in lege 
eórum scriptus est: Quia 
ódio habuérunt me gratis. 
Credo. 

Offertorium. In omnem 
terram exívit sonus eórum: 
et in fines orbis terræ verba 
eórum. 

Secreta. Glóriam, Dómi- 
ne, sanctórum Apostolórum 
tuórum Simónis et Judæper- 
pétuam venerántes: quæsu- 
mus;ut eam, sacris mysté- 
riis expiáti, dígnius celebré- 
mus. Per Dóminum no- 
strum . . . 



ekki komið og talað til þeirra, 
þá hefðu þeir ekki synd, en nú 
hafa þeir enga afsökun synd 
sinni. Sá, sem hatar mig, hatar 
og Föður minn. Ef ég hefði ekki 
gjört þau verk á meðal þeirra, 
sem enginn annar hef ur gjört, 
þá hefðu þeir ekki synd; en nú 
hafa þeir séð þau og hatað þó 
bæði mig og Föður minn. En 
orðið, sem ritað er í lögmáli 
þeirra, hlaut að rætast: Þeir 
hafa hatað mig án saka. 
Credo. 

Fórnunarver8. Sálm. 18, 5. 
Raust þeirra fer um alla jörðina 
og orð þeirra til endimarka 
heims. 

Lágabæn. Vér,sem heiðrum 
eilífa dýrð heilagra postula 
þinna, Símonar og Júdasar, 
biðjum þig, Drottinn, að vér 
megum, hreinsaðir sakir hinna 
heilögu leyndardóma, heiðra 
dýrð þeirra enn verðuglegar. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



Prefatía postulanna, sjá bls. 27. 

Communio. Vos, qui se- 
cúti estis me, sedébitis super 
sedes, judicántes duódecim 
tribus Israel. 

Postcommunio. Percép- 
tis, Dómine, sacraméntis, 
supplíciter exorámus : ut, in- 



Kommúníuver8. Matt. 19, 
28. Þér, sem hafið fylgt mér, 
munuð sit j a í hásætum og dæma 
hinar tólf ættkvíslir ísraels. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
vér höfum meðtekið leyndar- 
dómana og sárbiðjum þig auð- 



1. NÓVEMBER - ALLRA HEILAGRA MESSA 



199 



tercedéntibus beátis Apósto- 
lis tuis Simóne et Juda, quæ 
pro illórum veneránda géri- 
mus passióne, nobis profí- 
ciant ad medélam. Per Dó- 
minum nostrum . . . 



mjúklega, að sakir árnaðar sælla 
postula þinna, Símonar og 
Júdasar, megi það, er vér gjörð- 
um til að heiðra pislir þeirra, 
verða oss að læknisdómi. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



ALLRA HEILAGRA MESSA 

1. NÓVEMBER 



Introitus. Gaudeámus 
omnesin Dómino, diem fe- 
stum celebrántes sub honó- 
re Sanctórum ómnium: de 
quorum solemnitáte gau- 
dent Angeli et colláudant Fi- 
lium Dei. Ps. Exsultáte, justi, 
in Dómino : rectos decet col- 
laudátio. % Glória Patri . . . 

Oratio. Omnipotens sem- 
pitérne Deus, qui nos óm- 
nium Sanctórum tuórum 
mérita sub una tribuisti ce- 
lebritáte venerári : quæsu- 
mus; ut desiderátam nobis 
tuæ propitiatiónis abundán- 
tiam, multiplicátis interces- 
sóribus, largiáris. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



Inngöngu vers. G 1 e ð j u m s t 

allir i Drottni, er vér höldum 
þennan dag hátiðlegan til dýrð- 
ar öllum heilögum. Englarnir 
gleðjast á hátið þeirra og syngja 
Syni Guðs lof.Sálm. 32, 1. Fagn- 
ið, þér réttlátir, i Drottni, hrein- 
lyndum hæflr lofsöngur. 
Dýrð sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Almáttugi, eilifi 
Guð, þú, sem veitir oss að 
heiðra verðleika allra þinna 
heilögu með einni og sömu 
hátið, vér biðjum þig að veita 
oss gnægð miskunnar þinnar, 
er vér þráum. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr Opinberunarbók hins heilaga Jóhannesar postula. 7, 2-12. 

Tn diébus illis: Ecce, ego A þeim dögum, sjá, sá ég, 
Joánnes vidi álterum An- Jóhannes, annan engil 

gelum ascendéntem ab ortu stiga upp frá sólaruppkomu- 



200 PROPRIUM 



solis, habéntem signum Dei 
vivi: et clamávit voce magna 
quátuor Angelis, quibus da- 
tum est nocére terræ et ma- 
ri, dicens : Nolíte nocére ter- 
ræ et mari neque arbóribus, 
quoadúsque signémus ser- 
vos Dei nostri in fróntibus 
eórum. Et audívi númerum 
signatórum, centum quadra- 
gínta quátuor míllia signáti, 
ex omni tribu flliórum Is- 
rael. Ex tribu Juda duóde- 
cim míllia signáti. Ex tribu 
Ruben duódecim míllia sig- 
náti. Ex tribuGad duódecim 
míllia signáti. Ex tribu Aser 
duódecim míllia signáti. Ex 
tribu Néphthali duódecim 
míllia signáti. Ex tribu Ma- 
násse duódecim míllia sig- 
náti. Ex tribu Símeon duó- 
decim míllia signáti. Ex tri- 
bu Levi duódecim míllia sig- 
náti. Ex tribu Issachar duó- 
decim míllia signáti. Ex tri- 
bu Zábulon duódecim míl- 
lia signáti. Ex tribu Joseph 
duódecim míllia signáti. Ex 
tribu Bénjamin duódecim 
míllia signáti. Post hæc vi- 
di turbam magnam, quam 
dinumeráre nemo póterat, 
ex ómnibus géntibus et trí- 
bubus et pópulis et linguis: 



DE SANCTIS 



stað, og hélt hann á innsigli 
hins lifanda Guðs, og hann 
hrópaði hárri röddu til engl- 
anna fjögurra, sem gefið var 
vald til að granda jörðunni og 
hafinu, og sagði: Vinnið ekki 
jörðunni grand og heldur ekki 
hafinu, né trjánum, þar til er 
vér höfum innsiglað þjóna 
Guðs vors á ennum þeirra. Og 
ég heyrði tölu hinna innsigluðu, 
hundrað og fjörutíu og fjórar 
þúsundir voru innsiglaðar af öll- 
um ættkvíslum ísraelssona: af 
Júda ættkvísl tólf þúsund inn- 
siglaðir; af Rúbens ættkvísl tólf 
þúsund; af Gaðs ættkvísl tólf 
þúsund; af Assers ættkvísl tólf 
þúsund; af Neftali ættkvísl tólf 
þúsund; af Manasse ættkvísl 
tólf þúsund; af Símeons ætt- 
kvísl tólf þúsund; af Leví ætt- 
kvísl tólf þúsund; af íssakars 
ættkvísl tólf þúsund; af Sabú- 
lons ættkvísl tólf þúsund; af 
Jósefs ættkvísl tólf þúsund; af 
Benjamíns ættkvísl tólf þúsund 
innsiglaðir. Eftir þetta sá ég, 
og sjá: Mikill múgur, sem eng- 
inn gat tölu á komið, af alls 
kyns fölki og kynkvíslum og 
lýðum og tungum. þeir stóðu 
frammi fyrir hásætinu og 
frammi fyrir Lambinu, skrýdd- 
ir hvítum skikkjum með pálma 



1. NÓVEMBER - ALLRA HEILAGRA MESSA 201 



stantes ante thronum et in 
conspéctu Agni, amícti stolis 
albis, et palmæ in mánibus 
eórum: et clamábant voce 
magna, dicéntes: Salus Deo 
nostro, qui sedet super thro- 
num, et Agno. Et omnes An- 
geli stabant in circúitu throni 
et seniórum et quátuor ani- 
málium: et cecidérunt in 
conspéctu throni in fácies 
suas et adoravérunt Deum, 
dicéntes: Amen. Benedíctio 
et cláritas et sapiéntia et gra- 
tiárum áctio, honor et virtus 
cula sæculórum. Amen. 

Graduale. Timéte Dómi- 
num, omnes Sancti ejus: 
quóniam nihil deest timén- 
tibus eum. f. Inquiréntes 
autem Dóminum, non defí- 
cient omni bono. 

Allelúja, allelúja. % Vení- 
te ad me, omnes, qui labo- 
rátis et oneráti estis: et ego 
refíciam vos. Allelúja. 



í höndum. Og þeir hrópa hárri 
röddu og segja: Heill Guði vor- 
um, sem í hásætinu situr, og 
Lambinu* Og allir englarnir 
stóðu kring um hásætið og öld- 
ungana og verurnar fjórar, og 
þeir féllu fram f yrir hásætinu á 
ásjónur sínar og tilbáðu Guð 
og sögðu: Amen, lofgjörðin og 
dýrðin, og vizkan og þakkar- 
gjörðin og heiðurinn og mátt- 
urinn og krafturinn sé Guði 
vorum um aldir alda. Amen. 

et f ortitúdo Deo nostro in sæ- 

Þrepsöngur. Sálm. 33, 10 og 
11. Óttizt Drottin, (allir) þér, 
hans heilögu, því að þeir, er 
óttast hann, líða engan skort. jh 
Þeir, er leita Drottins, fara 
einskis góðs á mis. 

Allelúja, allelúja. Matt. 11, 
28. % Komið til mín, allir þér, 
sem erflðið og þunga eruð 
hlaðnir, og ég mun létta undir 
með yður. Allelúja. 



Guðspjall. 

Framhald hins heilaga Matteusargudspjalls. 5, 1-12. 



Tn illo témpore: Videns Je- 
*~ sus turbas, ascéndit in 
montem, et cum sedísset, 
accessérunt ad eum discípu- 



A þeim tíma, er Jesús sá 
mannf jöldann, gekk hann 
upp á fjallið, og er hann var 
setztur niður, komu lærisveinar 



202 



PROPRIUM DE SANCTIS 



li ejus, et apériens os suum, 
docébat eos, dicens: Beáti 
páuperes spíritu: quóniam 
ipsórum est regnum cæló- 
rum. Beáti mites: quóniam 
ipsi possidébuntterram.Beá- 
ti, qui lugent: quóniam ipsi 
consolabúntur. Beáti, qui 
esúriunt et sítiunt justítiam: 
quóniam ipsi saturabúntur. 
Beáti misericórdes: quóniam 
ipsi misericórdiam conse- 
quéntur. Beáti mundo corde : 
quóniam ipsi Deum vidé- 
bunt. Beáti pacífici : quóniam 
fílii Dei vocabúntur. Beáti, 
qui persecutiónem patiúntur 
propter [justítiam: quóniam 
ipsórum est regnum cæló- 
rum. Beáti estis, cum male- 
díxerint vobis, et persecúti 
vos f úerint, et díxerint omne 
malum advérsum vos, men- 
tiéntes, propter me: gaudéte 
et exsultáte, quóniam mer- 
ces vestra copiósa est in cæ- 
lis. - Credo. 

Offertorium. Justórum 
ánimæ in manu Dei sunt, et 
non tanget illos torméntum 
malítiæ: visi sunt óculis in- 
sipiéntium mori: illi autem 
sunt in pace, allelúja. 

Secreta. Múnera tibi, Dó- 
míne, nostræ devotiónis of- 



hans til hans. Og hann lauk 
upp munni sínum,kenndi þeim 
og sagði: Sælir eru fátækir í 
anda, því að þeirra erhimnaríki. 
Sælir eru hógværir, því að þeir 
munu landið erfa. Sælir eru 
syrgjendur, því að þeir munu 
huggaðir verða. Sælir eru þeir, 
sem hungrar og þyrstir eftir 
réttlætinu, því að þeir munu 
saddir verða. Sælir eru misk- 
unnsamir, því að þeim mun 
miskunnað verða. Sælir eru 
hjartahreinir, því að þeir munu 
Guð sjá. Sælir eru þeir, er stofna 
til friðar, því að þeir munu 
Guðs synir kallaðir verða. Sælir 
eru þeir, sem ofsóttir verða 
f yrir réttlætis sakir, því að þeirra 
er himnaríki. Sælir eruð þér, þá 
er mennatyrðayður og ofsækja 
og tala ljúgandi allt illt um yður 
mín vegna. Verið glaðir og fagn- 
ið, því að laun yðar eru mikil 
í himnunum. - Credo. 

Fórnunarver8. Spek. Sal. 5, 
i-2 og 3. Sálir réttlátra eru í 
hendi Guðs, og engin kvöl (ills- 
kunnar) fær snortið þær. í aug- 
um heimskingjanna sýndust 
þeir deyja, en þeir eru í friði, 
allelúja. 

Lágabæn. Vér færum þér, 
Drottinn, förnargjafír guðrækni 



2. NÓVEMBER - ALLRA SÁLNA MESSA 



203 



férimus: quæ et pro cunctó- 
rum tibi grata sint honóre 
justórum, et nobis salutária, 
te miseránte, reddántur. Per 
Dóminum nostrum . . . 

Almenn prefatia. sjá bls. 28. 

Communio. Beáti mun- 
do corde, quóniam ipsi De- 
umvidébunt; beáti pacíflci, 
quóniam filii Dei vocabún- 
tur : beáti, qui persecutiónem 
patiúntur propter justítiam, 
quóniam ipsórum est re- 
gnum cælórum. 

Po8tcommunio. Da, quæ- 
sumus, Dómine, fidélibus 
pópulis ómnium Sanctórum 
semper veneratióne lætári: 
et eórum perpétua supplica- 
tióne muníri. Per Dóminum 
nostrum . . . 



vorrar; megi þær þóknast þér, 
öllum réttlátum til heiðurs og 
oss til heilla, sakir miskunnar 
þinnar. Fyrir Drottin vorn . . . 



Kommúníuver8. Matt. 5, 8- 
10. Sælir eru hjartahreinir, því 
að þeir munu Guð sjá.Sælir eru 
þeir, er stofna til friðar, því að 
þeir munu Guðs synir kallaðir 
verða. Sælir eru þeir, sem of- 
sóttir verða fyrir réttlætis sakir, 
því að þeirra er himnaríki. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
vérbiðjum þig, veit þú hinum 
trúaða lýð að gleðjast ætíð yfir 
dýrkun allra heilagra og njóta 
verndar fyrir stöðugar árnaðar- 
bænir þeirra. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



ALLRA SÁLNA MESSA (Fyrsta messa) 

2. NÓVEMBER 



Introitus. Réquiem ætér- 
nam dona eis, Dómine: et 
lux perpétua lúceat eis. Ps. 
Te decet hymnus, Deus, in 
Sion, et tibi reddétur votum 
in Jerúsalem: exáudi oratió- 
nem meam, ad te omnis 
caro véniet. Réquiem ætér- 
nam . . . 

Oratio. Fidélium, Deus, 



Inngönguvers. Drottinn,veit 
þeim hina eilífu hvíld, og hið 
eilífa ljós lýsi þeim. Sálm. 64, 
2-3. Þér, Guð, ber lofsöngur í 
Síon, og við þig sé heitið efnt (i 
Jerúsalem). Heyr bæn mína; til 
þín kemur allt hold. Drottinn, 
veit þeim . . . 

Kollekta. Guð, Skapari og 



204 



PROPRIUM DE SANCTIS 



Endurlausnari allra trúaðra, veit 
sálum þjóna og þerna þinna 
f yrirgefningu allra synda,svo að 
þau öðlist fyrir guðrækilegar 
bænir þá sakaruppgjöf, sem þau 
hafa ávallt þráð. Þú, sem lifir 
og ríkir . . . 



ómnium Cónditor et Redém- 
ptor: animábus famulórum 
famularúmque tuárum re- 
missiónem cunctórum trí- 
bue peccatórum; ut indul- 
géntiam, quam semper op- 
tavérunt, piis supplicatióni- 
bus consequántur: Qui vivis 
et regnas . . . 

Pistill. 

Kafli úr fyrra bréfi heilags Páls postula til Korintumanna. 15,51-57. 



T^ratres: Ecce, mystérium 
vobis dico: Omnes qui- 
dem resurgémus, sed non 
omnes immutábimur. In 
moménto, in ictu óculi, in 
novíssima tuba: canet enim 
tuba, et mórtui resúrgent in- 
corrúpti: et nos immutábi- 
mur. Opórtet enim corruptí- 
bile hoc indúere incorruptió- 
nem: et mortále hoc indúere 
immortalitátem. Cum au- 
tem mortále hoc indúerit 
immortalitátem, tunc fiet 
sermo, qui scriptus est: Ab- 
sórpta est mors in victória. 
Ubi est, mors, victória tua? 
Ubi est, mors, stímulus tuus? 
Stímulus autem mortis pec- 
cátum est: virtus vero pec- 



ræður: Sjá, ég segi yður 
leyndardóm: Vér munum 
allir upprísa, en ekki munum 
vér allir umbreytast l) í einni 
svipan, á einu augabragði, við 
hinn síðasta lúður, því að lúð- 
urinn mun gjalla, og hinir 
dauðu munu upprísa óf orgengi- 
legir, og vér munum umbreyt- 
ast, því að þetta hið forgengi- 
lega á að íklæðast óforgengi- 
leikanum, og þetta hið dauðlega 
að íklæðast ódauðleikanum. En 
þegar (þetta hið forgengilega 
hefur íklæðzt óforgengileikan- 
um og) þetta hið dauðlega hefur 
íklæðzt ódauðleikanum, þá 
mun rætast orð það, sem ritað 
er: Dauðinn er uppsvelgdur í 
sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? 



1) í öðrum handritum stendur: Vér munum ekki allir sof na, eu allir mun- 
um vér umbreytast. 



2. NÓVEMBER - ALLRA SÁLNA MESSA 205 



cáti lex. Deo autem grátias, 
qui dedit nobis victóriam per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum 



Graduale. Réquiem ætér- 
nam dona eis, Dómine: et 
lux perpélua lúceat eis. ý. 
In memória ætérna erit ju- 
stus: ab auditióne mala non 
timébit. 

Tractus. Absólve, Dómi- 
ns, ánimas ómnium fidélium 
defunctórum ab omni vín- 
culo delictórum. ý, Et grátia 
tua illis succurrénte, mere- 
ántur evádere judícium ul- 
tiónis. Ý. Et lucis ætérnæ 
beatitúdine pérfrui. 



Dies iræ, dies illa 
Solvet sæclum in favílla: 
Teste David cum f JSibýlla. 

Quantus tremor est futú- 
rus, 

Quando judex est ventúrus, 
Cuncta stricte discussúrus! 

Tuba, mirum spargens so- 
num 

Per sepúlcra regiónum, 
Coget omnes ante thronum. 

Mors stupébit et natúra, 
Cum resúrget creatúra, 
Judicánti responsúra. 



Dauði, hvar er broddur þinn? 
En broddur dauðans er syndin, 
og kraftur syndarinnar lögmál- 
ið. En Guði séu þakkir, sem 
gefur oss sigurinn fyrir Drottin 
vorn Jesúm Krist. 

Þrep8Öngur. Drottinn, veit 
þeim hina eilífu hvíld, og hið 
eilífa ljós lýsi þeim. Sálm. iu t 
6-j. y. Hins réttláta mun minnzt 
um eilífð. Hann óttast ekki ill 
tíðindi. 

Aukaþrepsöngur. Drottinn, 
leys sálir allra trúaðra framlið- 
inna úr öllum syndaf jötrum, og 
megi þær sakir náðaraðstoðar 
þinnar komast undan hegning- 
ardóminum og njóta sælu hins 
eilífa ljóss. 

Sekventía. 

Dagur reiði, dagur bræði 
drekkir jörð með logaflæði, 
votta jafnvel völufræði. 

Dauðans ógn, er Drottinn alda 
dóm í skýjum fer að halda, 
öllum makleg gjöld að gjalda. 



Háttmun lúðurljóssinsgjalla, 
lifendur og dauða kalla 
f yrir dóminn Drottins alla. 

Dauðinn mun í felur fara 
framliðnum er sér hann skara 
stefnt úr gröfum Guði að svara. 



206 PROPRIUM 



Liber scriptus proferétur, 
In quo totum continétur, 
Unde mundus judicétur. 

Judex ergo cum sedébit, 
Quidquid latet, apparébit: 
Nil inúltum remanébit. 

Quid sum miser tunc di- 
ctúrsus? 

Quem patrónum rogatúrus, 
Cum vix justus sit secúrus? 

Rex treméndæ majestátis, 
Qui salvándos salvas gratis, 
Salva me, fons pietátis. 

Recordáre, Jesu pie, 
Quod sum causa tuæ viæ: 
Ne me perdas illa die. 

Quærens me, sedísti las- 
sus: 

Redemísti Crucem passus: 
Tantus labor non sit cassus. 

Juste judex ultiónis, 
Donum f ac remissiónis 
Ante diem ratiónis. 

Ingemísco, tamquam reus: 
Culpa rubet vultus meus: 
Supplicánti parce, Deus. 

Qui Maríam absolvísti, 
Et latrónem exaudísti, 
Mihi quoque spem dedísti. 



DE SANCTIS 

Fram er borin bókin fróða; 
birta mun sú allra þjóða 
vitnisburði, vonda og góða. 

Drottinn síðan dæma tekur, 
dulmál öll af svefni vekur, 
kemst þá enginn undan sekur. 

Hverju skal ég sjálfur svara, 
sekur maður, hvert skal fara, 
sýkn og hreinn er sig má vara? 

Ógnarvaldur himins halla, 
hjálpráð gefins þeim er falla; 
náðarlind, til lífs mig kalla. 

Minna vegna bönd þig bundu, 
blíði Jesús, kvöl þá mundu, 
Drottinn minn, á dómsins 
stundu. 

Þú, sem réðst mín þreyttur 
leita, 

þoldir kross og dauðasveita; 
ó, þú mátt um náð ei neita. 

Þú, sem allt vilt endurgjalda, 
uppgef þú mér sekt margf alda 
fyrr en dóminn ferð að halda. 

Sjá, ég stúrinn styn í hljóði, 
stórsyndarinn, þungum móði; 
miskunn sýn mér, Guð minn 
góði. 

Þú, sem Maríu 1 * mæra reistir, 
þú, sem ránsmann pindan 
leystir, 

Þér um eilífð önd mín treystir. 



1) Maria Magdalena. 



2. NÓVEMBER - ALLRA SÁLNA MESSA 



207 



Preces meæ non sunt di- 
gnæ: 

Sed tu bonus fac benígne, 
Ne perénni cremer igne. 

Inter oves locum præsta, 
Et abhædis me sequéstra, 
Státuens in parte dextra. 

Confutátis maledíctis, 
Flammis ácribus addíctis: 
Voca me cum benedíctis. 

Oro supplex et acclínis, 
Cor contrítum quasi cinis: 
Gere curam mei finis. 

Lacrimósa dies illa, 
Qua resúrget ex favílla 
Judicándus homo reus. 

Huic ergo parce, Deus : 
Pie Jesu Dómine, 
Dona eis réquiem. Amen. 



Bænarorð ef ekki vega, 
ein þín miskunn græðir trega, 
glata oss ei eilíflega. 

Vísa mér til hægri handa, 
höfrum fjarri, þar sem standa 
sauðir þínir sviptir vanda. 

Blessað barn mig, Kristur, 
kalla, 

kvöl og neyð þá grípur alla, 
sem i ógnareldinn falla. 

Á þig, Drottinn, ég mig reiði, 
aumur, kraminn styn og beiði: 
Guð, þín hönd til lífs mig leiði. 

Dapurt munþann dag á foldu, 
er dróttir sekar rísa úr moldu 
að líða dóm á lýtum sönnum. 

Líkna Guð, því aumum 
mönnum, 

Jesús, hilmir hreinn, lát þá 
hvíld og endurnæring fá. Amen. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesargudspjalls. 5, 25-29. 



Tn illo témpore: Dixit Jesus 
turbis Judæórum: Amen, 
amen, dico vobis, quia venit 
hora, et nunc est, quando 
mórtui áudient vocem Fílii 
Dei, et qui audíerint, vivent. 
Sicut enim Pater habet vitam 
in semetípso, sic dedit etFílio 
habére vitam in semetípso: 
et potestátem dedit ei judí- 



A þeim tíma sagði Jesús við 
mannfjölda Gyðinga: 
Sannlega, sannlega segir ég 
yður: [sú stund kemur, já, er 
þegar komin, er hinir dauðu 
munu heyra raust Sonar Guðs, 
og þeir, sem heyra hana, munu 
lifa. Því að eins og Faðirinn 
hefur líf í sjálfum sér, þannig 
hef ur hann einnig gefið Synin- 



208 PROPRIUM 



cium fácere, quia Fílius hó- 
minis est. Nolíte mirári hoc, 
quia venit hora, in qua om- 
nes, qui in monuméntis 
sunt, áudient vocem Fílii 
Dei:et procédent, qui bona 
fecérunt, in resurrectiónem 
vitæ: qui vero mala egérunt, 
in resurrectiónem judícii. 

Offertorium. Dómine Je- 
su Christe, Rex glóriæ, líbe- 
ra ánimas ómnium fidélium 
defunctórum de pœnis in- 
férni et de profúndo lacu: lí- 
bera eas de ore leónis, ne 
absórbeat eas tártarus, ne 
cadant in obscúrum: sed sí- 
gnifer sanctus Míchael re- 
præséntet eas in lucem san- 
ctam: Quam olim Abrahæ 
promisísti et sémini ejus. % 
Hóstias et preces tibi, Dómi- 
ne, laudis offérimus: tu sú- 
scipe pro animábus illis, qua- 
rum hódie memóriam fáci- 
mus: fac eas, Dómine, de 
morte transíre ad vitam. 
Quam olim Abrahæ promi- 
sísti et sémini ejus. 

Secreta. Hóstias, quæsu- 
mus, Dómine, quas tibi pro 
animábus famulórum f amu- 
larúmque tuárum offérimus, 



DE SANCTIS 



um að hafa líf í sjálfum sér; og 
hann hefur gefið honum vald 
til að halda dóm, því að hann 
er Mannssonurinn. Undrizt ekki 
þetta, því að sú stund kemur, 
er allir þeir, sem í gröfunum 
eru, munu heyra raust hans 
(Guðs Sonar), og þeir munu 
ganga út þaðan, þeir, sem gott 
hafa gjört, til upprisu lífsins, en 
þeir, sem illt hafa aðhafzt, til 
upprisu dómsins. 

Fór nunar ver 8 . D r o 1 1 i n n 
Jesús Kristur, konungur dýrð- 
arinnar, bjarga þú sálum allra 
trúaðra framliðinna frá þjáning- 
um heljar og frá hinu mikla 
undirdjúpi; frelsa þær úr ljóns- 
gininu, svo að hyldjúpið gleypi 
þær ekki og þær steypist ekki í 
myrkrið,en lát merkisberaþinn, 
hinn heilaga Mikael, leiða þær 
til hins heilaga ljóss, sem þú 
forðum hézt Abraham og af- 
kvæmi hans. t. Drottinn, með- 
tak þær fórnir og lofgjörðar- 
bænir, sem vér færum þér f yrir 
sálum þeim, er vér minnumst 
í dag. Lát þær, Drottinn, inn- 
ganga frá dauðanum til lífsins, 
er þú forðum hézt Abraham og 
af kvæmi hans. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn, að líta náðarsamlega 
þær fórnargjafir, sem vér færum 



2. NÓVEMBER - ALLRA SÁLNA MESSA 



209 



propitiátus inténde: ut, qui- 
bus fídei christiánæ méritum 
contulísti, dones et præ- 
míum. Per Dóminum no- 
strum . . . 



þér fyrir sálum þjóna þinna og 
þerna, svo að þú veitir þeim, 
sem þú gafst náðargjöf kristi- 
legrar trúar, einnig laun hennar. 
Fyrir Drottin vorn . . . 



Prefatía hinna framliðnu. 



Vere dignum et justum 
est, æquum et salutáre, nos 
tibi semper et ubíque gráti- 
as ágere : Dómine sancte, Pa- 
ter omnípotens, ætérne De- 
us : per Christum, Dóminum 
nostrum. In quo nobis spes 
beátæ resurrectiónís effúlsit, 
ut, quos contrístat certa mo- 
riéndí condício, eósdem 
consolétur futúræ immorta- 
litátis promíssio. Tuis enim 
fídélibus, Dómíne, vita mu- 
tátur, non tóllitur: et, disso- 
lúta terréstris hujus incolá- 
tus domo, ætérna in cælis 
habitátio comparátur. Et 
ídeo cum Angelis et Archán- 
gelis, cum Thronis et Domi- 
natiónibus cumque omni 
milítia cæléstis exércitus 
hymnum glóriæ tuæ cáni- 
mus, sine fíne dicéntes : San- 
ctus . . . p. 28. 

Communio. Lux ætérna 
lúceat eis, Dómine: Cum 
Sanctis tuis in ætérnum: 
quia pius es. Réquiem 



Sannarlega er það verðugt 
og rétt, sanngjarnt og heilla- 
vænlegt, að vér færum þér þakk- 
ir, ávallt og allsstaðar, heilagi 
Drottinn, almáttugi Faðir, eilífl 
Guð, fyrir Kríst, Drottin vorn. 
í honum hefur vonin um sæla 
upprisu ljómað fyrír oss, svo 
að þeir, sem hryggjast af örlög- 
um óhjákvæmilegs dauða, megi 
og huggast við fyrirheitið um 
komandi ódauðleika, því að líf 
þinna trúuðu, Drottinn, breytist, 
en er ekki frá þeim tekið; þegar 
bústaður jarðvistar þeirra er f all- 
inn, er þeim fyrirbúinn eilífur 
bústaður á himnum. Og því 
lof syngjum vér dýrð þína, ásamt 
englunum og höfuðenglunum, 
hásætunum og herradómunum 
og öllum hinum himnesku her- 
sveitum og segjum án afláts: 
Heilagur . . . bls. 28. 

Kommúníuvers. Hið eilifa 
ljós lýsi þeim, Drottinn, ásamt 
með þínum heilögu um alla 
eilífð, því að þú ert miskunn- 



210 



PROPRIUM DE SANCTIS 



ætérnam dona eis, Dómine : 
et lux perpétua lúceat eis. 
Cum Sanctis tuis in ætér- 
num: quia pius es. 

Po8tcommunio. Animá- 
bus, quæsumus, Dómine, fa- 
mulórum famularúmque tu- 
árum orátio prof íciat suppli- 
cántium: ut eas et a peccátis 
ómnibus éxuas, et tuæ re- 
demptiónis fácias esse par- 
tícipes : Qui vivis et regnas . . . 



samur. Drottinn, veit þeim hina 
eilífu hvíld, og hið eilit'a ljós lýsi 
þeim, ásamt með þínum heil- 
ögu um alla eilífð,því að þú ert 
miskunnsamur. 

Kommúníubæn. Drottinn, 
vér biðjum þig, að bæn þeirra, 
sem sárbiðja þig, megi verða 
sálum þjóna þinna og þerna til 
gagnsemdar, svo að þú leysir 
þær frá öllum syndum og gjörir 
þær hluttakendur í endurlausn 
I þinni. Þú, sem lifir og ríkir . . . 



ALLRA SÁLNA MESSA (Önnur messa) 

2. NÓVEMBER 

Ingönguver8 (Eins og í fyrstu messunni, sjá bls. 203), 



Oratio. Deus, indulgen- 
tiárum Dómine: da animá- 
bus famulórum famularúm- 
que tuárum refrigérii sedem, 
quiétis beatitúdinem, et lú- 
minis claritátem. Per Dómi- 
num nostrum . . . 



Kollekta. Guð, Drottinn 
miskunnarinnar, veit þú sálum 
þjóna þinna og þerna stað svöl- 
unar, sælu hvildarinnar og dýrð 
ljóssins. Fyrir Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr annarri Makkabeabók. 12, 43-46. 



Tn diébusillis: Vir fortíssi- 
mus Judas, facta collatió- 
ne, duódecim míllia drach- 
mas argénti misit Jerosóly- 
mam, offérri pro peccátis 
mortuórum sacrifícium, be- 
ne et religióse de resurrec- 



A þeim dögum lét Júdas, 
maður hugaður mjög, er 
hann hafði efnt til samskota, 
senda tvær þúsundir (tólf þús- 
undir) drakma silfurs til Jerús- 
alem, til þess að borin yrði fram 
syndafórn (fyrir hinum látnu). 



2 NÓVEMBER - ALLRA SÁLNA MESSA 



211 



Var það fagurlega og guðræki- 
lega g jör t a f honum, þ ví a ð hann 
hugsaði til upprisunnar, (því að, 
hefði hann ekki vænt þess, að 
hinir föllnu mundu upp rísa, 
þá hefði það verið óþarft og 
heimskulegt að biðja fyrir þeim 
látnu) og vegna þess að hann 
áleit, að þeirra, sem haf a sofnað 
guðrækilega, bíði hin fegursta 
umbun. Sannarlega var það 
heilög og guðrækileghugsun að 
biðja (að bera fram friðþæging- 
arfórn) fyrir hinum látnu, að 
þeir fengju lausn synda sinna. 

Þrepsöngur, Aukaþrepsöngur og Sekventía (Eins og í 
fyrstu messunni, sjá bls. 203 J. 

Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesargudspjalls. 6 f 37-40. 

IN illo témpore : Dixit Jesus A þeim tíma sagði Jesús við 
tnrhÍQ íiiH^nriim • Omn<=» -^- 



tióne cógitans (nisi enim 
eos, qui ceciderant, resurrec- 
túros speráret, supérfluum 
viderétur ot vanum oráre pro 
mórtuis): et quia considerá- 
bat, quod lii, qui cum pietá- 
te dormit iónem accéperant, 
óptimam habérent repósi- 
tam grátiam. Sancta ergo et 
salúbris est cogitátio pro de- 
fúnctis exoráre, ut a peccá- 
tis solvántur. 



turbis Judæórum: Omne, 
quod dat mihi Pater, ad me 
véniet : et eum, qui venit ad 
me, non ejíciam foras: quia 
descéndi de cælo, non ut fá- 
ciam voluntátem meam, sed 
voluntátem ejus, qui misit 
me. Hæc est autem volún- 
tas ejus, qui misit me, Patris : 
ut omne, quod dedit mihi, 
non perdam ex eo, sed resú- 
scitem illud in novíssimo 
die. Hæc est autem volúntas 



mannf jölda Gyðinga : Allt, 
sem Faðirinn gefur mér, mun 
koma til mín, og þeim, sem til 
mín kemur, mun ég alls ekki út 
kasta. Því að ég hef stigið nið- 
ur af himni, ekki til þess að 
gjöra vilja minn, heldur vilja 
þess, er sendi mig. En þetta er 
vilji hans (Föðurins), er sendi 
mig, að af öllu því, sem hann 
hefur gefið mér, skuli ég ekki 
láta neitt glatast, heldur upp- 
vekja það á efsta degi. Því að 



212 



PROPRIUM DE SANCTIS 



Patris mei, qui misit me:ut 
omnis, qui videt Fílium et 
credit in eum, hábeat vitam 
ætérnam, et ego resuscitábo 
eum in novíssimo die. 

Fórnunarvers. (Eins og í fyrstu messunni, sjá bls 

Secreta. Propitiáre, Dómi- 
ne, supplicatiónibus nostris, 
pro animábus famulórum 
famularúmque tuárum, pro 
quibus tibi offérimus sacri- 
fícium laudis: ut eas San- 
ctórum tuórum consórtio 
sociáre dignéris. Per Dómi- 



þetta er vilji Föður míns, að 
hver, sem sér Soninn og trúir á 
hann, hafi eilíft líf, og ég mun 
uppvekja hann á efsta degi. 

208). 

Lágabæn. Drottinn, ver þú 
velviljaður auðmjúkri sárbeiðni 
vorri, sálum þjóna þinna og 
þerna til handa, sem vér færum 
þér þessa lofgjörðarfórn fyrir, 
svo að þér þóknist að taka þær 
í samfélag þinna heilögu. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



num nostrum . . . 

Prefaúa hinna framliðnu, sjá bls. 209. 

Kommúníuvers. (Eins og í fyrstu messunni, sjá bls. 209). 



Po8tcommunío. Præsta, 
quæsumus, Dómine: ut áni- 
mæ famulórum famularúm- 
que tuárum, his purgátæ sa- 
crifíciis, indulgéntiam pári- 
ter et réquiem cápiant sem- 
pitérnam. Per Dóminum no- 
strum . . . 



Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, Drottinn, veit þú, að 
sálir þjóna þinna og þerna 
megi, hreinsaðar fyrir þessa 
fórn, öðlast sakaruppgjöf og 
hina eilífu hvíld. Fyrir Drottin 
vorn . . . 



ALLRA SÁLNA MESSA (Þríðja messa) 

2. NÓVEMBER 

Inngönguvers. (Eins og í fyrstu messunni, sjá bls. 203). 



Oratio. Deus, véniæ largí- 
tor et humánæ salútis amá- 
tor: quæsumus cleméntiam 
tuam; ut ánimas famulórum 
famularúmque tuárum, quæ 



Kollekta. Guð,þú, sem veit- 
ir fyrirgefningu og vilt, að allir 
menn verði sáluhólpnir, vér 
biðjum miskunn þína að veita 
sálum þjóna þinna og þerna, 



2. NÓVEMBER - ALLRA SÁLNA MESSA 



213 



ex hoc sæculo transiérunt, sem farin eru úr þessum heimi, 
beáta Maria semper Vírgine hlutdeild í hinni eilífu sælu, 
intercedénte cum ómnibus sakir árnaðar alsællar Maríu, 
Sanctis tuis, ad perpétuæ ætíð meyjar,ogallraþinna heil- 
beatitúdinis consórtium per- ögu. Fyrir Drottin vorn . . . 
veníre concédas. Per Dómi- 
num nostrum . . . 

Pistill. 

Kafli úr Opinberunarbók hins heilaga Jóhannesar postula. 14, 13. 



A þeim dögum heyrði ég 
rödd af himni, sem sagði 
mér: Rita þú: Sælir eru dánir, 
þeir, sem í Drottni deyja upp 
frá þessu. Já, segir Andinn, hvíl- 
ist þeir frá erfiði sinu, því að 
verk þeirra fylgja þeim. 



Tn diébus illis: Audívi vo- 
cem de cælo, dicéntem 
mihi: Scribe: Beáti mór- 
tui, qui in Dómino moriún- 
tur. Amodo jam dicit Spíri- 
tus, ut requiéscant a labóri- 
bussuis : ópera enim illórum 
sequúntur illos. 

Þrepsöngur, aukaþrepsöngur og sekventía. (Eins og í 
fyrstu messunni, sjá bls. 203). 

Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Jóhannesargudspjalls. 6, 51-55. 

A þeim tíma sagði Jesús við 
mannfjölda Gyðinga: Ég 
er hið lifandi brauð, sem kom 
niður af himni; ef nokkur etur 
af þessu brauði, mun hann lifa 
til eilífðar; og það brauð, sem 
ég mun gef a, er hold mitt, heim- 
inum til lífs. Þá þráttuðu Gyð- 
ingarnir sín á milli og sögðu: 
Hvernig getur hann gefið oss 
hold sitt að eta?Því sagði Jesús 



Tn illo témpore: Dixit Je- 
sus turbis Judæórum : Ego 
sum panis vivus, qui de cæ- 
lo descéndi. Si quis mandu- 
cáverit ex hoc pane, vivet in 
ætérnum : et panis, quem ego 
dabo, caro mea est pro mun- 
di vita. Litigábant ergo Ju- 
dæi ad ínvicem, dicéntés: 
Quómodo potest hic nobis 
carnem suam dare ad man- 



214 



PROPRIUM DE SANCTIS 



ducándum? Dixit ergo eis 
Jesus : Amen, amen, dico vo- 
bis: nisi manducavéritis car- 
nem Fílii hóminis et bibéri- 
tis ejus sánguinem, non ha- 
bébitis vitam in vobis. Qui 
mandúcat meam carnem et 
bibit meum sánguinem, ha- 
bet vitam ætérnam: et ego 
resuscitábo eum in novíssi- 
mo die. 

Fórnunarvers. (Eins og í 

Secreta. Deus, cujus mi- 
sericórdiæ non est númerus, 
súscipe propítius preces hu- 
militátis nostræ: et animá- 
bus ómnium fidélium de- 
functórum, quibus tui nómi- 
nis dedísti confessiónem, 
per hæc sacraménta salútis 
nostræ, cunctórum remis- 
siónem tríbue peccatórum. 
Per Dóminum nostrum . . . 
Prefatía hinna framlidnu, sjá 
Kommúníuver8. (Eins og 

Po8tcommunio. Præsta, 
quæsumus, omnípotens et 
miséricors Deus: ut ánimæ 
famulórum famularúmque 
tuárum, pro quibus hoc sa- 
crifícium laudis tuæ obtúli- 
mus majestáti; per hujus 
virtútem sacraménti a pec- 
cátis ómnibus expiátæ, lucis 



við þá: Sannlega, sannlega segi 
ég yður, ef þér ekki etið hold 
Mannssonarins og drekkið blóð 
hans, hafið þér ekki lífið í yður. 
Sá, sem etur hold mitt og drekk- 
ur blóð mitt, hefur eilíft lif, og 
ég mun uppvekja hann á efsta 
degi. 



fyrstu messunni, sjá bls. 208). 

Lágabæn. Takmarkalaus er 
miskunn þín, Guð, þigg þú náð- 
arsamlega auðmjúkar bænir vo- 
rar og veit sálum allra trúaðra 
framliðinna, sem þú hefur gefið 
að játa nafn þitt, fyrirgefningu 
allra synda fyrir þessa leyndar- 
dóma hjálpræðis vors. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



bls. 209. 

i fyrstu messunni* sjá bls. 209). 

Kommúníubæn. Vér biðj- 
um þig, almáttugi og miskunn- 
sami Guð, veit þú, að þessi lof- 
gjörðarfórn, sem vér höfum 
fært hátign [þinni í þágu sálna 
þjóna þinna og þerna, megi 
veita þeim, hreinsuðum af öll- 
um syndum, sælu hins eilífa 
ljóss fyrir kraft þessa sakra- 



9. N. - KIRKJUD. HÖFUÐKIRKJU SEM HELGUÐ ER FRELSARANUM 215 



perpétuæ, te miseránte, re- 
cípiant beatitúdinem. Per 
Dóminum nostrum . . . 



mentis og sakir miskunnar 
þinnar. Fyrir Drottin vorn . . . 



KIRKJUDAGUR HOFUÐKIRKJU, 
SEM HELGUÐ ER FRELSARANUM 

9. NÓVEMBER 

Introitus. Terrí bilis est lo- 1 Inngönguvers. i. Mós. 28, 



cus iste: hic domus Dei est 
et porta cæli: et vocábitur 
aula Dei. Ps. Quam dilécta 
tabernácula tua, Dómine vir- 
tútum! concupíscit, et défi- 
cit ánima mea in átria Dó- 
mini. f. Glória Patri . . . 



Oratio. Deus, qui nobis 
per síngulos annos hujus 
sancti templi tui consecra- 
tiónis réparas diem, et sacris 
semper mystériis repræsén- 
tas incólumes : exáudi preces 
pópuli tui, et præsta; ut, 
quisquis hoc templum be- 
nefícia petitúrus ingréditur, 
cuncta se impetrásse læté- 
tur. Per Dóminum no- 
strum . . . 



17. Óttalegur er þessi staður; 
hér er Guðs hús og hlið himins- 
ins; (hann mun kallast höll 
Guðs). Sálm* 83, 2-3. Hversu 
yndislegir eru bústaðir þínir, 
Drottinn hersveitanna. Sál mína 
langar til forgarða Drottins, já, 
hún örmagnast af þrá. f. Dýrð 
sé Föðurnum . . . 

Kollekta. Á hverju ári lætur 
þú oss, Guð, halda hátíð til 
minningar um vígslu þessa 
heilaga musteris þíns og gjörir 
oss kleift að vera ávallt við- 
staddir þessa helgu leyndar- 
dóma; heyr þú bænir lýðs þíns 
og veit, að sérhver, er sækir 
þetta musteri til að biðja sér 
velgjörða, megi gleðjast yfir því, 
að hafa hlotið þær allar. Fyrir 
Drottin vorn . . . 



Pistill. 

Kafli úr Opinberunarbók hins heilaga Jóhannesar postula. 
21, 2-5. 



Tn diébus illis : Vidi sanctam I A 
civitátem Jerúsalem no- 



þeim dögum sá égborgina 
helgu, nýja Jerúsalem, 



216 



PROPRIUM DE SANCTIS 



vam descendéntem de cælo 
a Deo, parátam sicut spon- 
sam ornátam viro suo. Et 
audívi vocem magnam de 
throno dicéntem: Ecce, ta- 
bernáculum Dei cum homí- 
nibus, et habitábit cum eis. 
Et ipsi pópulus ejus erunt, 
et ipse Deus cum eis erit 
eórum Deus: et abstérget 
Deus omnem lácrimam ab 
óculis eórum: et mors ultra 
non erit, neque luctus neque 
clamor neque dolor erit ul- 
tra, quia prima abiérunt. Et 
dixit, qui sedébat in throno: 
Ecce, nova fácio ómnia. 

Graduale. Locus iste a 
Deo f actus est, inæstimábile 
sacraméntum, irreprehensí- 
bilis est. f. Deus, cui astat 
Angelórum chorus, exáudi 
preces servórum tuórum. 

Allelúja, allelúja. f. Ado- 
rábo ad templum sanctum 
tuum: et confitébor nómini 
tuo. Allelúja. 



stíga niður af himni frá Guði, 
búna sem brúði, er skartar fyrir 
manni sínum. Og ég heyrði 
raust mikla frá hásætinu, er 
sagði: Sjá, bústaður Guðs er 
meðal mannanna, og hann mun 
búa hjá þeim, og þeir munu 
vera lýður hans, og Guð sjálfur 
mun vera hjá þeim, Guð þeirra. 
Og hann (Guð) mun þerra 
hvert tár af augum þeirra, og 
dauðinn mun ekki framar til 
vera, hvorki harmur né vein, 
né kvöl er framar til, því að 
hið fyrra er farið. Og sá, sem í 
hásætinu sat, sagði: Sjá, ég gjöri 
alla hluti nýja. 

Þrepsöngur. Þessi staður er 
gjörður af Guði, ómetanlegur 
leyndardómur, óaðfinnanlegur 
er hann. Guð, þú, sem kór 
englanna umkringir, heyrbænir 
þjóna þinna. 

Allelúja, allelúja. Sálm. 137, 
2. Ég mun falla fram fyrir þínu 
heilaga musteri og lofa nafn 
þitt. Allelúja. 



Gudspjall. 

Framhald hins heilaga Lúkasarguðspjalls. 19, 1-10. 

Tn illo témpore: Ingréssus A þeim tíma fór Jesús inn í 
Jesus perambulábat Jéri- Jeríkó og gekk í gegnum 

cho. Et ecce, vir nómine Za- hana. Og sjá, þar var maður 
chæus : et hic princeps erat nokkur, er Zakkeus hét, og 



9. N. - KIRKJUD. HÖFUÐKIRKJU 



SEM HELGUÐ ER FRELSARANUM 217 



publicanórum, et ipse dives : 
et quærébat vidére Jesum, 
quis esset: et non póterat 
præ turba, quia statúra pu- 
síllus erat. Et præcúrrens 
ascéndit in árborem sycó- 
morum, ut vidéret eum; quia 
inde erat transitúrus. Et cum 
venísset ad locum, suspí- 
ciens Jesus vidit illum, et di- 
xit ad eum: Zachæe, festí- 
nans descénde; quia hódie 
in domo tua opórtet me ma- 
nére. Et festínans descéndit, 
et excépit illum gaudens. Et 
cum vidérent omnes, mur- 
murábant, dicéntes, quod ad 
hóminempeccatórem diver- 
tísset. Stans autem Zachæus, 
dixit ad Dóminum: Ecce, di- 
mídium bonórum meórum, 
Dómine, do paupéribus: et 
si quid áliquem defraudávi, 
reddo quádruplum. Ait Je- 
sus ad eum: Quia hódie sa- 
lus dómui huic facta est: eo 
quod et ipse fílius sit Abra- 
hæ. Venit enim Fílius hómi- 
nis quærere et salvum fáce- 
re, quod períerat. - Credo. 

Off ertorium. D ó m i n e 
Deus, in simplicitáte cordis 
mei lætus óbtuli univérsa;et 
pópulum tuum, qui repér- 
tus est, vidi cum ingénti 



hann var yfirtollheimtumaður 
og auðugur. Og hann leitaðist 
við að sjá Jesúm, hver hann 
væri, en haiin gat það ekki 
fyrir mannfjöldanum, því að 
hann var lítill vexti. Og hann 
hljóp fram fyrir og steig upp í 
mórberjatré, til þess að hann 
gæti séð hann, því að leið hans 
lá þar fram hjá. Og er Jesús 
kom þangað, leit hann upp (sá 
hann) og sagði við hann: Zakk- 
eus, flýt þér lof an, því að í dag 
ber mér að dvelja í húsi þínu. 
Og haiin flýtti sér ofan og tók á 
móti honum glaður. Og er þeir 
sáu þetta, mögluðu þeir allir og 
sögðu: Hann er farinn inn til 
að gista hjá bersyndugum 
manni. En Zakkeus gekk fram 
og sagði við Drottin: Sjá, herra, 
helming eigna minna gef égfá- 
tækum, og hafi ég haft nokkuð 
af nokkrum, gef ég honum 
ferfalt aftur. Og Jesús sagði við 
hann: í dag hefur hjálpræði 
hlotnazt húsi þessu, þar eð 
einnig þessi maður er Abrahams 
sonur. Því að Mannssonurinn 
er kominn til að leita að hinu 
týnda og frelsa það. - Credo. 

Fórnunarver8. /. Kron. 29, 
17-18, Drottinn minn og Guð, 
af hreinum huga hef ég fært þér 
allt þetta, og ég hef með mikilli 



218 



PROPRIUM DE SANCTIS 



gáudio: Deus Israel, custódi 
hanc voluntátem, allelúja. 

Secreta. Annue, quæsu- 
mus, Dómine, précibus no- 
stris: ut, dum hæc votapræ- 
séntia réddimus, ad ætérna 
præmia, te adjuvánte, perve- 
níre mereámur. Per Dómi- 
num nostrum . . . 

Almenn prefatía, sjá bls. 28. 

Communio. Domus mea 
domus oratiónis vocábitur, 
dicit Dóminus: in ea omnis, 
quipetit, áccipit; et qui quæ- 
rit, ínvenit: et pulsánti ape- 
riétur. 

Po6tcommunio. Deus, 
qui de vivis et eléctis lapídi- 
bus ætérnum majestáti tuæ 
præparas habitáculum: auxi- 
liárepópulo tuo Jsupplicánti; 
ut, quod Ecclésiæ tuæ cor- 
porálibus próflcit spátiis, spi- 
rituálibus amplificétur aug- 
méntis. Per Dóminum no- 
strum . . . 



gleði horft á lýð þinn, hér við- 
staddan, Guð ísraels, varðveit 
þú þetta góða hugarfar, allelúja. 

Lágabæn. Vér biðjum þig, 
Drottinn, ljá eyra bænuni vor- 
um, svo að vér, sem færum þér 
þessar bænir, verðskuldum t yrir 
hjálp þína að öðlast hin eilítu 
laun. Fyrir Drottin vorn . . . 

Kommúníuver8. Matt. 2 1 , 
13 og Lúk. ii, 10. Hús mitt skal 
nefnast bænahús (segir Drott- 
inn). (Þar) mun hver sá, sem 
biður, öðlast, og hver sá, sem 
leitar, finna, og fyrir þeim, sem 
knýr á, mun upplokið verða. 

Kommúniubæn. Guð, þú, 
sem býrð hátign þinni eilífan 
bústað úr lifandi og útvöld- 
um steinum, liðsinn þínum 
sárbiðjandi lýði, svo að, eftir 
því, sem stærð kirkju þinnar 
eykst hið ytra, dafni hún einnig 
í andlegum efnum. Fyrir Drott- 
in vorn . . . 



EFNISYFIRLIT 



Asperges 9 

Fastir liðir heilagrar messu 11 

Proprium de tempore. 

Níundi sunnudagur eftir hvítasunnu 4 9 

Tíundi sunnudagur eftir hvítasunnu 52 

Ellefti sunnudagur eftir hvítasunnu 56 

Tólfti sunnudagur eftir hvítasunnu 60 

Þrettándi sunnudagur eftir hvítasunnu 64 

Fjórtándi sunnudagur eftir hvítasunnu 68 

Fimmtándi sunnudagur eftir hvítasunnu 72 

Sextándi sunnudagur eftir hvítasunnu 76 

Sautjándi sunnudagur eftir hvítasunnu 80 

Átjándi sunnudagur eftir hvítasunnu 83 

Nítjándi sunnudagur eftir hvítasunnu 86 

Tuttugasti sunnudagur eftir hvítasunnu 90 

Tuttugasti og fyrsti sunnudagur eftir hvítasunnu . . 93 

Tuttugasti og annar sunnudagur eftir hvítasunnu . . 97 
Tuttugasti og þriðji sunnudagur eftir hvítasunnu . .101 

Þriðji sunnudagur eftir þrettánda 105 

Fjórði sunnudagur eftir þrettánda 109 

Fimmti sunnudagur ef tir þrettánda 111 

Sjötti sunnudagur eftir þrettánda 115 

Tuttugasti og f jórði sunnudagur eftir hvítasunnu . .119 

Proprium de sanctis. 

Heilagur Lárentíus, píslarvottur, 10. ágúst . . . .127 

Uppnumning Maríu, 15. ágúst 130 

Heilagur Jóakim, faðir alsællar Maríu meyjar, 16. ágúst 133 
Hið óflekkaða hjarta Maríu meyjar, 22. ágúst . . .137 



220 



EFNISYFIRLIT 



Heilagur Bartólómeus, postuli, 24. ágúst 141 

Heilög María, miðlari allra náðargjafa, 31. ágúst . .144 

Fæðing alsællar Maríu, 8. september 147 

Upphafning krossins, 14. september 151 

Sjö harmkvæli Maríu, 15. september 155 

Heilagur Matteus postuli og guðspjallamaður, 21. sept. 161 
Kirkjudagur hins heilaga Mikaels, höfuðengils, 29. sept. 164 

Heilög Teresía litla, mey, 3. október 168 

Heilagur Frans frá Assisi, játandi, 4. október . . . .171 

Rósakransmessa, 7. október 174 

Heilög María mey og móðir, 11. október 179 

Messa fyrir útbreiðslu trúarinnar, þriðji sunnudagur í 

október 183 

Heilagur Lúkas guðspjallamaður, 18. október . . . 187 
Kristur konungur, síðasti sunnudagur í október . .191 
Heilagir postular Símon og Júdas, 28. október . . . 195 

Allra heilagra messa, 1. nóvember 199 

Allra sálna messa, fyrsta messa, 2. nóvember . . . 203 
Allra sálna messa, önnur messa, 2. nóvember . . .210 
Allra sálna messa, þriðja messa, 2. nóvember . . .212 
Kirkjudagur höfuðkirkju, sem helguð er Frelsaranum 

9. nóvember . . .215 



1 



